Q\ LLYFRGELL CEREDIGION 
ADRAN DDRAMA 
RHEOLAU 


Prynwyd y Dramau gan Bwyllgor Teuenctid 
Sir Aberteifi. 


1. Gellir eu benthyca am FIS yn setiau 
neu yn gopiau unigol. 

2. Ni ddylid eu defnyddio i gynhyrchu 
dramau. Fe’u bwriedir yn unig i’w 
darllen gan grwpiau neu_unigolion. 
Ar gyfer y cynhyrchu bydd rhaid i 
gwmniau brynu lee] eu hunain. 

3. Os collir ne inxreidi th 
neu gopiau, 

thyciwr ddig: 


AL 


Cari faneh re Ioint Library 


Headquarters: Corporation Street, Aberystwyth. 
Telephone No. 7464. 
Branches: Guildhall, Cardigan. Tel. No. 388. 
Town Hall, Lampeter. 

Books must be returned on or before date last marked below. 
In default a fine of one penny for the whole or any part of the 
first week and of twopence for each week or part of a week 
thereafter, plus cost of notification, will be charged. 
Books may be renewed by personal application, by post, or 
by telephone. 


+0 tyres waa 


UL Vint = 1GtU 


LAN 


ASGRE 


E.PC. Welsh Drama Series, No. 8 


ASGRE LAN 


DRAMA GYMREIG 
Mewn Pedair Act 


Gan 


R. G. BERRY 
Gwaelodygarth, Caerdydd 


THE EDUCATIONAL PUBLISHING CO,, LTD., 
CARDIFF AND LONDON. 


khan rh ng Linear 


3021 95094 1506 


Rhatd cael caniatdd i chware’r 


ddrama hon. Anfoner ceisiadau 


at y Cyhoeddwyr. 


Copyright under the Copyright 
Act, Igto. 


Licences granted for public 
performance by the 
Educational Publishing Co., Lid., 
Cardiff and London. 


CYMERIADAU. 


Y PARCHEDIG ELIS EVANS - Gweinidog Horeb. 


GWEN EVANS - - - Ei Ferch. 
GRUFFYDD HUWS, Y BERTHLWYD. 

MARI HUWS - - - Ei Wraig. 
MORUS HUWS - - - Eu Mab. 


DAFYDD ROBERTS, Y BWLCH. 
HUW:TOMOS, Y FFRIDD. 
PIRS: DAVIS, RHYD Y FEN. 
DOCTOR LEWIS. 


JONES - - - -  Y Plisman. 
RODRIC, Y BEDOL. 

BEVAN - - - Yr Arwerthwr. 
GOMER - - - - Ei Glerc. 
JONATHAN - - - - Y Criwr. 


CADWALADR - - ~ Ei Fab. 


PEDAIR ACT. 


ACT I: Cegin y Berthlwyd. 

ACT II: Llyfrgell y Gweinidog. 

ACT III: Ffrynt T¥’r Gweinidog. 
ACT IV: Parlwr yn Ffarm Trecastell. 


‘Mae dwy fiynedd rhwng Act I ac Act II, a mis 
Act II ac. Act II, ac wythnos rhwng Act 


ASGRE LAN. 


ACE 
Cegin y Berthlwyd. 


[Satf y lle tan ar y chwith ir edrychwyr a’y drws 
ar y dde. Dodrefner mewn dull ‘hen-ffasiwn—setl 
ar yr ochy dde vv tan, ay dresar wrth y pared 
evferbyn ay edrychwyr. Gosoder y bwrdd ar ganol 
y gegin ay cadeiriau mewn mannau cyfleus. Pan 
y cyfyd y llen gweliy DAFYDD RosBeERTs, y Bulch, yn 
etstedd ar y seil yn smocio, a GRUFFYDD Huws yn 
sefyll wrth y bwrdd yn ymyl Morus e fab, yr hwn 
sydd yn ysgrifennu Ilythyr dros et dad. Mae 
DAFYDD @ GRUFFYDD, ey yn wahanol iawn 7’w 
gilydd, yn hen gyfeillion. | 


MORUS: Be di’r rhif lluosog o’r gair clo, nhad ? 

GRUFFYDD : Rhif lluosog—be wyt ti’n feddwl ? 

MORUS (yn ddi-amynedd) : Be ddeydwch chi 
am fwy nag un clo—tri o gloiau, tri o gloion, ne dri 
o gloedigaethau ? 

GRUFFYDD: Dyna ti’n siarad yn blaen rwan ; 
waeth gen i glywad dyn yn tyngu a rhegi na’i 

11 


ASGRE LAN 


glywad o’n siarad fel llyfr mewn trowsus. (Yn 
tvoi at DAFYDD.) Dafydd, be di’r Ilif rhuosog (be 
gebyst ydi’r enw?) o’r gair clo? 

DAFYDD: ‘‘Tri chlo’’ ddeydwn ni, ynté P 

GRUFFYDD: Diain i, un ciwt wyt ti’r hen law! 
Ond er hynny, sciam wael ydi peth fel yna i sgoi 
anhawstar. Llo—lloiau, ynté ? 

DAFYDD: la, siwr. 

GRUFFYDD: Dyn o’i go—dynion o’u coiau |! 
os felly, clo—cloiau: rho fo i lawr Morus, achos 
ma’r ironmonger na’n bry gramadegol ofnadwy. 

MORUS (ar ol diweddu’r Ilythyr): Dyna-fo ; 
mi af a fo i’r post rwan. 

GRUFFYDD, (yn gellweirus pan mae Morus yn 
mynd drwy’ drws): Cofia di bostio fo yn y Post 
Offis ac nid yn nhf Mr. Evans y gweinidog. 

DAFYDD: Ma gen ti fachgen dan gamp 
Gruffydd. 

GRUFFYDD: Oes, ma Morus yn fachgan go 
lew ; ond mod i’n leicio herian dipyn arno fo 
weithia ynghylch Gwen Evans, merch y gweinidog. 

DAFYDD: Ma’r ddau’n caru, yn tydy nhw? 

GRUFFYDD: Felly ma pobol yn deyd, os oes 
rhyw goel arnynnhw. Gyda liaw, Dafydd, ma Mr. 
Evans y gweinidog yn mynd yn hen hwsmon efo 

12 


ASGRE LAN 


chi yn Horeb acw bellach ; sut mae o’n dal i dir, 
dywad ? 

DAFYDD: Siort ora; fydd Mari ddim yn i 
gamol o wrtho ti weithia ? 

GRUFFYDD: Bydd, debig iawn ; ond mi 
gamoli’th Mari ni bob pregethwr; chaiff neb 
ddeyd gair bach am yr un enaid byw bedyddiol 
ohonyn nhw os bydd hi wrth ymyl. Mi fydda’n i 
phlagio hi amball dro drwy redag dipyn ar bre- 
gethwrs ; ond welis di rioed mor fuan y bydd hi’n 
codi’r pastwn i gadw’i plaid nhw. 

DAFYDD: Go lew hi; ma gyno ni glamp o 
feddwl o Mari Huws tua Horeb acw. 

GRUFFYDD: Rwan, Dafydd, deyda’r gwir 
rhwng dau frawd—be di’r farn gyffredin am Mari 
ni yn Horeb? Ofynnis i rioed o’r blaen iti. Tipyn 
o ddoctor a difein ydi hi, ynté, yng ngolwg rhai 
ohonoch chi? 

DAFYDD: Mae mwy ym mhen Mari; wel di, 
na’n harinar ni, a choeliet ti byth mor ancedd ydi cael 
y gora arni hi ar bwnec o ddadl mewn dosbarth 
rwan—ma’i hatab hi mor barod rywsut bob cynnig. 

GRUFFYDD: Dyna ti i’r blewyn—‘‘ atab par- 
od bob cynnig’’; pe dasa ti wedi byw efo hi fel fi 
am yn agos i ddeugain mlynedd, fasa ti ddim yn 
tynnu gwell llun ohoni na hwnna—“‘ atab parod ’’ ; 
yn ddistaw bach yn dy glust fel hen ffrind, rhy barod 


13 


ASGRE LAN 


o lawar, wyddost, i mhlesio i, achos mi fydda i’n 
leicio clywad y cloc yn rhue dipyn yn i gorn cyn 
taro; dda gen i mo’r clocia ma sy’n taro’n ddi- 
rybudd fel bwlat o wn. 


DAFYDD (dan:ysgwvd e1 ben a gwenu): Aros 
di Gruffydd, rwyt ti wedi rhoi darn go fawr at yr hyn 
ddywedis i; nid parodrwydd fel yna oedd yn y 
meddwl i. 


GRUFFYDD: Na, na, mi rydw i’n dy ddallt di’n 
burion—s6n yr oedda ti am i pharodrwydd hi ar 
bwnc o ddadl. Fum i rioed mewn dcsbarth efo hi 
yn yr Ysgol Sul; ond mi wranta mai’r fan yma ar 
yt aelwyd wrth bracteisio arna i y dysgodd hi sut i 
drin i harfau. 


DAFYDD: Mi sonist am yr Ysgol Sul rwan; 
pam na ddoi di i’r Ysgel, Gruffydd ; Wel, mi ofynna 
i beth arall i ti: mi rydw i wedi bod yn meddwil i 
ofyn o iti ar hyd y blynydda. Rwyt ti’n wrandawr 
yn Horeb acw erioed; pam na ddoi di’n aelod, 
rhen ffrind; Peth digon chwithig, wyddcst, ydi 
gweld Mari mor selog a thitha, i gWr hi, y tuallan 
yn y byd. 

GRUFFYDD: Chwara teg i ti am ofyn; ond 
dyma gwestiwn i titha—pa wahaniaeth yno i fasa 
hynny’n i neud. 

DAFYDD: Pa wahaniaeth—be wyt ti’n feddwl ? 


14 


ASGRE LAN 


GRUFFYDD : Fasa dod yn aelod yn y ngneud i’n 
ddyn gwell nag ydyw i rwan? 

DAFYDD: Cwestiwn go gynnil ydi hwnna, 
achos gofyn rwyt ti mewn ffordd neis be ydw i’n 
feddwl o dy gymeriad di fel dyn. 

GRUFFYDD: O’r gora; fasa dwad yn aelod 
o Horeb yn y ngneud i fymryn yn fwy geirwir a gonest 
nag ydw i ar hyn o bryd. Gneud dynion da, decini, 
ydi amcan aelodaeth eglwysig ? 

DAFYDD: Ia, wrth gwrs: ond gofala na roi 
di ddim ystyr bach ysgafn i’r gair ‘‘da’’; gair 
Mawr iawn ydi’r gair ‘‘da,’’ wyddost. 

GRUFFYDD: Howld on, ngwas i, paid ti a 
siarad efo fi fel taswn i’n sasiwn ne’n llond capal o 
bobol, a phaid a hollti blew hefyd ; ateb yn blaen— 
ydi deyd y gwir a byw’n onest yn dda ? 

DAFYDD: Ydi, wrth gwrs, ma daioni yn 
cynnwys hynny, a rhagor hefyd. 

GRUFFYDD: Ah, rhen sciemar, mi rwyt ti 
am dorri bwich yn y clawdd efo’r gair ‘‘ rhagor ’’ 
na, er mwyn cael slipio drwyddo fo os daw hi’n 
glos cwartars arnat ti; y pwnc yn blaen ydi hwn— 
a ddyla crefyddwr ddeyd y gwir a delio’n onest ? 

DAFYDD: Wel, gwarchod pawb ! mi ddyla 
neud hynny bach wrth ddechra crefydda. 

15 


ASGRE LAN 


GRUFFYDD: O’r gora; ma Huw’r Ffridd yn 
aelod yn Horeb acw, yn tydi o? 


DAFYDD: Ydi, mae o’n flaenor fel finna yn y 
sét fawr. 


GRUFFYDD (Cy/fyd ac @ at y weather glass) : 
Ah, ie, y sét fawr, sét bwysig ydi honno, ynté ? 
Edrach ar y weathar glas ma. Y sét fawr, wyddost, 
ydi’r very dry ar weddar glas yr eglwys : ond felrwyt 
ti’n nesu oddiwrth y sét fawr at y seti wrth y drws 
rwyt ti’n dwad at Fair a Change; y tuallan i’r 
capel, wrth gwrs, rwyt ti yn y Rain a’r Very 
Stormy. Mi rydw i, Gruffydd Huws y Berthlwyd, 
yn y very stormy, ac ma Huw’r Ffridd yn very dry y 
sét fawr. 


DAFYDD: Aros funud— 


GRUFFYDD: Gad lonydd i mi orffen. Chydig 
bach yn ol, fe werthodd Huw’r Ffridd geffyl i mi, 
ac fe aeth ar i lw nad oedd dim anghaffael na 
chastia drwg yn perthyn iddo fo. Mi cymrais o ar 
i air, am i fod o’n gymydog agos, ac yn un o bobol 
y sét fawr ; ond cyn sicred a dy fod yn eista yn y fan 
na, cyn pen yr wsnos mi ddalltis fod gan y ceffyl 
gast ne ddau mor gas fel nad oedd o’n dda i ddim 
ond i’w seuthu, a’i grogi hefyd ran hynny. 

DAFYDD : Os daru mi dy ddalit ti, yr hen geffyl 
sy’n dy gadw di rhag bod yn aelod yn Horeb ? 

16 


ASGRE LAN 


GRUFFYDD (yn danilyd): Nage, meistar yr 
hen geffyi—Huw gastiog efo’i sét fawr a’i gybél 
ffug-dduwiol: a dyna ydw i’n ddeyd, os petha fel 
Huw sy’n uchel i cloch yn y capel, dydy nhw ddim 
yn haeddu papur aelodaeth i ddwad i berthyn i’r 
byd heb son am yr eglwys, yn siwr i ti. 

DAFYDD: Tro sal oedd hwnna, rhaid cyfadda ; 
ond un ydi Huw’r Firidd; yn eno’r taid annwyl, 
dwyt ti ddim yn taflu’n bod ni i gyd yn Horeb yn 
palu celwydd fel y gnath Huw’r tro yna ? 

GRUFFYDD: O, nag ydw; ond cofia di ma 
na rai tatws drwg yn sach Horeb heblaw Huw. 

MARI HUWS (daw i mewn gyda Ilyfr go fawr 
dan un fraich, a phapur newydd yn y law arall) : 
Mi feddylis mod i’n clywad swn ych Ilais chi, 
Dafydd. (Teifl olwg ay GRUFFYDD.)  Hylo, be 
di’r matar arnoch chi heno? Ma’ch gwynab chi 
cyn goched a chrib ceiliog; be sy wedi codi’ch 
gwrychyn chi rwan? 2 

GRUFFYDD: Dim, dim: ymresymu dipyn 
hefo Dafydd yr oeddwn i. 

MARI: Wei, yn wir, o’r holl greduriaid sydd 
ar y ffarm chi’r dynion ydi’r rhai rhyfedda! Chi 
ddynion yn fodau rhesymol—chi sy’n colli’ch 
tempar y funud yr ewch i drio ymresymu ? 

GRUFFYDD: Doedd yma nebyn colli ’i dempar 
cyn i ti ddwad i mewn beth bynnag. 


7. 


ASGRE LAN 


DAFYDD: Na, fi oedd yn ceisio perswadio 
Gruffydd i ddod yn aelod o Hereb acw. 

MARI: Felly wir; mi fuoch, decini, yn deyd 
wrttho fo’r fath golled i’r eglwys ydi bod heb ddyn 
fel y fo? 


DAFYDD: Wel ia— 
MARI: Mi fuoch yn dangos y fath fraint i’r 


eglwys fasa medru bachu samon mawr fel Gruffydd 
ni? Begera aeloda y galwa i beth fel na; fasa 
Paul byth yn plygu i gardota pobol i’r eglwys yn y 
ffordd yna; ac er bod Gruffydd ma’n burion dyn, 
nid wrth i gosi o a phorthi i falchtar o y medrwch 
chi i gael o i mewn i’r eglwys ; y gwir plaen ydi— 
GRUFFYDD (ar e dvaed): WHannar munud, 
Mari: ma dy wir cyffredin di’n ddigon crafog, os 
doi di a dy wir plaen allan, mi mlingi fi i’r asgwrn. 
MARI: Y gwir plaen ydi—ma Grufiydd yn 
credu i fod o’n ddigon o eglwys i hunan. 
GRUFFYDD: Ar y ngair i, os ydw i’n eglwys 
ti ydi’r person a’r clochydd arni hi ; brensiach fawr, 
Dafydd, pam na rowch chi Mari ni yn y sét fawr ? 
MARI: Peidiwch a chellwar hefo petha na 
wyddoch chi ddim am danyn nhw; byddwch yn 
fodlon i fod yn awdurdod ar fenyn a chaws a ffowls. 
(Try at DaFypD.) Dafydd, glywsoch chi fod Mr. 
Evans yn agent dros y cwmni na yn Llunden ? 


18 


ASGRE LAN 


DAFYDD: Pa gwmni? 

MARI: Yn eno’r tad, y cwmni mawr sydd a 
chymin o s6n am dano’n talu’r Ilog arian uchel. 

DAFYDD: O! ’r Auxiliary Society ? 

MARI: Dyna fo. 

DAFYDD (mewn syndod): Mr. Evans, y gwein- 
idog yn agent iddyn nhw? 

MARI: Ia, pam lai? Does dim o le yn y 
swydd, oes yna? Mi wyddoch fod dega lawer o 
weinidegion y gwahanol enwada yn agents i’r 
Auxihary. 

DAFYDD: Eitha gwir; ond fedra i yn y myw 
rywsut feddwl am Mr. Evans yn agent : fel myfyriwr 
a phregethwr y bydda i’n arfar edrach arno fo. 

GRUFFYDD: Hynny ydi, Dafydd, dy syniad di 
ydi fod Mr. Evans yn ormod o freuddwydiwr i drin 
busnes arian? Mae fel pe baet ti’n meddwl am 
Williams, Pantycelyn, yn cyfri arian y tu ol i’r 
cowntar! Grym annwyl, mae o’n syniad digri 
hefyd i feddwl am yr hen Evans yn canu mawl yr 
Aumblary Society ac yn dosbarthu prospectuses ar 
hyd y wlad ma. Diaist i, rwan y basa shar o ddawn 
busnes Huw’r Ffridd yn dod yn handi iddo fo. Mi 
ddyla’r hen Huwcyn ddod a llyfr allan, mi ro i deitl 
iddo fo’n rhad ac am ddim. 


DAFYDD (dan wenu): Pa deitl roet ti iddo fo ? 
19 


ASGRE LAN 


GRUFFYDD: Be di enw llyfr Tomos Binney 
hefyd—y lilyfr na fuost ti’n ddarlien chydig yn ol, 
Mari ? 

MARI: ‘‘Pa fodd i wneud y goreu o’r ddau 
fyd.3 

GRUFFYDD: Dyna fo. Wel, dyma deiti i 
lyfr Huw—“‘ Pa fodd y ces i’r goreu ar y byd hwn,’’ 
sef, arna i, Gruffydd Huws, wyddost. 


MARI: Peidiwch a boddro am Huw mor amal ; 
mi rydw i wedi laru’ch clywad chi byth a hefyd yn 
barnu crefyddwyr wrth Huw, a chitha’n gwbod ma 
un o chwyn yr eglwys ydi o. 

GRUFFYDD (yn daniiyd): Pam gebyst ynta 
rydach chi yn Horeb yn gadael iddo fo dyfu yn y 
gwely gora sydd yn y capal? Rhyw bwnsh o 
ddalan poethion fel fo yn y sét fawr! Mi fasa’n 
harddach i chi i garthu o allan i’r Jobby o lawer. 


(Distawrwydd.) 


DAFYDD : Fedra i yn y myw beidio meddwl am 
Mr. Evans yn agent yr Auxiliary. Gawsoch chi’r 
newydd o le go saff, Mari Huws ? 

MARI: Morus, y bachgan ma, roth hum i mi. 

DAFYDD: Ha, mi gwela hi rwan; Gwen 
Evans ddeydodd wrth Morus am i thad; ma Morus 
a hitha’n caru’n o glos, yn tydy nhw ? 

20 


ASGRE LAN 


MARI: Felly ma nhw’n deyd. Mi fydd Morus 
yn lwcus i chael hi, achos mi Wyr sut i gadw tf; 
dyma hi wedi cadw’r ty i’w thad byth er pan bu 
farw i mam. 

GRUFFYDD: Mi ddeydist rwan, Mari, ma 
Morus roth hum i ti; ddeydith yr hen walch yr un 
pwmp wrthoi; ond rwyt ti’n medru cocsio i secrats 
0 i gyd. 

DAFYDD: Paid ag achwyn, Gruffydd, swyt ti 
yn yr un manshar a phob tad arall. Wel, ma’n 
ddrwg gen i fod Mr. Evans yn mynd i ffwndro ’i ben 
efo’r Ccwmni na; ma rhyw gloch bach yn canu’n 
ynghiusti: gobeithio’r annwyl ma nid rhyw gnafon 
twyllodrus o gwmpas Llunden na sy’n gwthio’r 
busnes yn i fiaen. 

MARI (yu ddigiion): Cnafon twyllodrus, yn 
wir ! Ma’r cwmni’r un mwya parchus yn y wlad, 
ac ma rhai o’r bobol ora ynglfn a fo. Dyna’r 
pen dyn, Mr. Francis, yn aelod seneddol ac yn 
proffesu crefydd, a mawr o arian mae o’n gyfrannu 
o hyd at achosion crefydd. 

GRUFFYDD: Wyt ti dy hun, Mari, yn peidio 
bod yn agent at y slei dywad? Rwyt ti’n siarad 
run ffunud a phrospectus y gymdeithas. Dai byth 
-o’r fan ma, nid peth dwl fasa cael plat melyn ar y 
Iidiart o flaen y ty: “ Mari Huws, Agent for the 
Auxiliary Soctety.”’ 

21 


ASGRE LAN 


MARI: Wit fawr i’ch coegni chi. Mi wn be 
ydw i’n ddeyd ; ma’r papura newydd yn llawn o’r 
gymdeithas bob wsnos. Mi welis yn ‘‘ Utgorn 
Cymru ’’ y dydd o’r blaen fod Mr. Francis yn rhoi 
pum mil o bunnau at wahanol gymdeithasa cenhadol, 
roedd o hefyd yn gosod carreg sylifaen dau ne dri o 
gapeli yn Llunden chydig yn ol. 

GRUFFYDD (dan wincio ay DarypD): I ba 
enwad, sgwn i, ma Francis yn perthyn, achos ma’n 
bwysig i ni wybod yng Nghymru prun ai Sentar ne 
Fethodis ne Fatist ydi o cyn ymddiried yn harian 
iddo fo. (Daw Mr. Evans i mewn 1’r gegin ar ol 
cuvo ay y drws.) Dyma’r dyn fedar sponio’r 
dirgelwch ini; Mr. Evans, i ba enwad ma Francis, 
pen manijar yr Auxiliary Society yn perthyn? 

MARI: Da chi, Gruffydd, rhowch ben ar y 
gwawd annuwiol na; peidiwch a sylwi arno fo, Mr. 
Evans. 

MR. EVANS: O, fe wnaf o’r goreu 4 Gruffydd 
Huws ; does dim ofn i frathiad o arna i. 

GRUFFYDD: Y nghyfarthiad i ydi’r gwaetha, 
ia, Mr. Evans? Eitha gwir: roedd geni gi defaid 
amsar yn ol a chena drwg oedd hwnnw—roedd o’n 
brathu heb gyfarth, a thacla melltigedig ydi rheini. 
Mi ddyla pob ci respectabl gyfarth unwaith beth 
bynnag cyn brathu. Ond be ydi’r si ma sy ar led, 
Mr. Evans, y’ch bod chi’n agent i’r Auxiliary ? 


22 


ASGRE LAN 


MR. EVANS: O, mae hi wedi’ch cyrraedd 
chitha felly? Wel, cael f’annog gan amryw 
gyfeillion ddaru mi i gymryd agency dros y Gym- 
deithas yn y gymdogaeth hon, ac mi gydsyniais. 
Fydd y swydd wrth gwrs yn ymyrryd dim 4 ngwaith 
i fel gweinidog Horeb, a wela i ddim fod y ddau 
waith yn taro chwaith yn erbyn i gilydd yn y gronyn 
lleia, achos does dim amheuaeth am onestrwydd y 
Gymdeithas ; mae hi fel y banc, ac mae dynion o 
ymddiried- wrth i chein hi—dynion sydd a’u henwau 
yn barchus mewn cylchoedd eglwysig. 


DAFYDD: Does dim dowt nad oes mynd mawr 
arni hi ar hyn o bryd; ond, a gadael i hynny fod, 
ofni rydw i, os ca i ddeyd heb y’ch digio chi, nad 
ydach chi, Mr. Evans, ddim wedi’ch torri ar gyfar y 
fath waith. Fel deydis i rwan jest wrth Gruffydd a 
Mari Huws, teimlo rydw i bob amser y’ch bod chi’n 
fwy naturiol o lawar imi yn y stydi a’r pulpud nag 
efo rhyw waith fel hyn sy’n gofyn am wybodaeth 
go helaeth o gylch masnach. 

GRUFFYDD: Twt, twt! deyda’n blaen fach- 
gan, teimlo rwyt ti ma pysgodyn mewn cae tatws 
fydd Mr. Evans fel agent yr Auxlary. 

DAFYDD: Wel ia, hwyrach; ond rho di dy 
farn, Gruffydd. 

MARI: Dafydd, dydw i ddim o gwbl o’r un farn 


EIS 
3 


ASGRE LAN 


GRUFFYDD: Dyma ti eto, Mari, yn taflu dy 
gribinimewnomlaeni. Mr. Evans, gofyn y marn 
i roedd Dafydd rwan, ac i ddeyd y gwir yn onest, mi 
rydw inna’n ofni’ch gweld chi’n gafael yn y swydd 
ma. 

MR. EVANS: Mi wela wrth gwrs ma nid 
ameu’r Gymdeithas yr ydach chi ond ameu y 
nghymwyster i i’r swydd ynté? Wel, mae liu go 
fawr o weinidogion o bob enwad yn agents iddi hi, 
ac yn sicr mae gen i gystal siawns i lwyddo a llawer 
ohonyn nhw. Mi wnat ddigon ohoni, gobeithio, i 
gael ambell i lyfr newydd i mi fy hun; anodd ydi 
cael rheini fel mae petha rwan—‘‘y pris yn rhy 
fawr a’r pres yn rhy fach.’’ Heblaw hynny, mi 
rydw i wedi cael dau’n barod i gymryd shares yn y 
Gymdeithas. 


GRUFFYDD (yn fywiog): Dau’n barod! Go 
lew wir. Oes drwg gofyn pwy ydy nhw ? 

MR. EVANS: Pirs Davies, Rhyd y Fen, ydi un. 

GRUFFYDD: Rhen Birs yn shareholder! Pirs 
sydd wedi cadw’i arian yn i sana drwy’r blynydd- 
oedd, rhag ofn i’r bancia dorri! Dai byth o’r fan 
ma. 

MR. EVANS: Huw Tomos y Ffridd ydi’r llall. 

GRUFFYDD (neidia ar ei draed): Ar f’engoch 
i, Huw ffals wedi mentro! Wel, myn cebyst, 

24 


ASGRE LAN 


dydi dydd y gwyrthia ddim ar ben. Huwcyn wedi 
credu yn sicrwydd y s7x per cents ; mi fasa’n mynd 
i’r nefoedd yn i grynswrth tasa gyno fo chwarter 
cymin o gréd yn i grefydd, y lluman cyfrwys. 

MARI: Rhag cywilydd i chi Gruffydd !|—yn 
siarad fel pagan yng ngwydd Mr. Evans fel hyn. 

GRUFFYDD: Mae ceffyl castiog Huw yn y 
nghroen i o hyd, Mari bach; ond yn wirionadd i, 
mi fydd yn hwb da ymlaen i’r Gymdeithas yn yr 
ardal ma fod Huw wedi credu yni hi efo’i dafod ac 
hefo’i boced. 

DAFYDD: Mi rowch chitha’ch arian yni hi, 
Mr. Evans ? 

MR. EVANS: Os na wna i, pwy wnaiff? 
Rydw i’n barod wedi rhoi’r geinog bach oedd gen 
i mewn yn y Gymdeithas. Be am danoch chi a 
Mari Huws, Gruffydd Huws ? 

MARI: Rydwi wedi dilyn hanes y Gymdeithas 
ers misoedd, ymhell yn wir cyn bod sén am dani 
yma hefo ni: Mae geni frawd yn Lerpwl fentrodd 
arni’n bur ddwfn, ac mae’r lloga’n dwad i mewn 
yn gyson fel y cloc. A dydi Gruffydd ma chwaith 
wedi cael fawr o lonydd ers plwc byd, mi rydw i’n 
gneud y ngora i gael ganddo roi deucant ne dri i 
mewn yni hi. Pam y rhaidi ni golli petha gora’r 
byd a chrafu a chynhilo a phinsio’n hunain a dim 
uwch bawd troed yn y diwedd ? 


25 


ASGRE LAN 


GRUFFYDD: Wni ddim yn iawn beth i ddeyd 
ar ol yr araith na—prun ai ‘‘ Amen,’”’ ne ‘‘ Clywch, 
clywch’’; ond myn gafr, un dda oedd hi. 

GWEN EVANS (egyr y drws a saif ynddo): Mi 
ddarum addo galw am y nhad wrth fyned heibio. 
Sut mae pawb yma heno? 

GRUFFYDD (a ai vy drws i ysgwyd llaw @ hi a 
thyn hi i mewn vr gegin): Neno’r tad, dowch i 
mewn, Miss Evans, fytwn i mono chi, er ych bod 
chi’n ddigon da i’ch byta unrhyw ddiwrnod o’r 
wsnos. 

GWEN : Na wir, rhoswn ni ddim heno, mae hi’n 
mynd yn hwyr. Sut rydach chi, Mari Huws ? 

MARI (dan ysewvyd llaw) : Go lew wir, thenciw ; 
newch chi ddim eista funud ? ; 

GWEN: Na wir, rhaid mynd. Rwan nhad. 

MR. EVANS (gwisg ev het): O’r gora. Wel, 
meddyliwch am y Gymdeithas yma’ch dau a chitha 
hefyd, Dafydd Roberts, mae hi’n camol i hun heb 
i mi ddeyd dim. Nos dawch i chi’ch tri. 

DAFYDD: Waeth i mi ddwad hefo chi Mr. 
Evans, mae’n bryd i minna fynd i glwydo. Nos 
dawch. (A Daryopp allan yn gyntaf, Mr. EVANS 
wedyn, a GWEN ar ei ol.) 

GRUFFYDD (fan mae GWEN yn mynd): Miss 
Evans, os gwelwch chi Morus ni ar y ffordd yn 


26 


— oT 
; . 


ASGRE LAN 


thywle, gofynnwch iddo fo be ydi’r rhif lluosog o’r 
gair bygéjmant—bygéjmynt, ne bygéjmantiau. 

MARI (gan gydio yn et fraich) : Tewch, y lolyn 
gwirion. Nos dawch, Miss Evans. (Tyn y llian 
bwrdd o'r dror a thaena ef ar y bwrdd.) 

GRUFFYDD (yn synfyfyriol) : Ma’r gloch bach 
yn canu yn y nghlust inna fel Dafydd, gresyn fod 
Mr. Evans yn codlo efo’r Gymdeithas ma. 

MARI: Cloch bach yn canu yn ych clust chi, 
wir ! canu yn ych stumog chi y bydd hi amlaf. 
Wn i ar y ddaear fawr pam rydach chi’n petruso, 
achos ma’r Gymdeithas fel y Banc o Ingland, ac mi 
gewch weld y gnaiff Mr. Evans agent rhagorol. 


LLEN. 


27 


ASGRE LAN 


ACT If. 
Stydi yn nhf¥ Mr. Evans. 


[Mae’y drws i'r ystafell ay y dde a ffenestr gyda 
curtain a hangings gyferbyn ay edrychwyr. Do- 
drefner gyda soffa, bwrdd, dwy neu dair o gadeiriau 
esmoyth a_ silffoedd o 1s frau. Cyfyd y len ar 
GWEN yu tynnu’y llwch oddiar y llyfrau, a Morus 
yn erstedd yn edrych arni. | 


GWEN: Dyma’r unig gyfle fydda i’n gael ar y 
stydi ma pan bydd-nhad i fiwrdd am ddiwrnod ne 
ddau. 


MORUS: Mae’n rhaid i chi gael i gefn o er 
mwyn gneud y job yma, ie? 

GWEN: Chaiff neb gyffwrdd 4 hi pan y bydd 
o yma; dyna’r unig beth sy’n i ddigio; mae’n 
cwyno fod y llyfra a’r papura’n mynd o’u Ile, acna 
wyr o ddim ar y ddaear ile mae rhoi i law ar ddim. 
Wrth gwrs, dychmygu hynny mae o, achos mi rydw 
i wedi dystio’ r liyfrau ganwaith heb iddo wbod, a 
chlywis irioed mono’n cwyno fod dim ar goll y 
troion hynny. 

MORUS: Sut ma’r adnod honno hetya— yr 
hyn ni wél y llygad ni theimla’r galon.’’ 

28 


ASGRE LAN 


GWEN : Adnod pen y pentan ydi honna, a rheini 
wyddoch chi ora. Ond be nath i chi alw’r adeg 
yma ar y dydd, Morus ? 


MORUS: Be sydd 0’i le ar yr adeg yma o’r 
dydd? Mi fedra i garu ar unrhyw awr o’r cloc; 
dydi nghariad i atoch chiddim fel awydd at fwyd—yn 
dwad bob rhyw bedair awr. D’alla i ddim bwyta 
rhwng pryda bwyd, ond mi fedra garu o fora tan 
nos ; mi rydw i’n barod pan fynnoch chi. 


GWEN : Peidiwch a lolian, da chi. Be wyddech 
chi na fasa nhad wedi dwad adre cyn i chi ddwad 
yma? Wyddoch chi ddim pa funud y daw o. 


MORUS: Gobeithio y daw o rwan, y funud bres- 
ennol hon sydd yma ar hyno bryd. Os daw orwan, 
mi ofynna’i ganiatad o i’ch priodi chi; dai ddim i 
guro’r twmpatha ddim chwanag ; mi af at y pwynt 
hefo fo fel cath i wel, fel cath i’r pantri. 


GWEN: Roedd y gath na’n meddwl mynd i 
rywle gwaeth yn toedd hi? 


MORUS: Oedd, ond newid i meddwl yn sydyn 
ddaru hi. Rwan, Gwen, ma gen i eisio gola gyno 
chi ar fatar go bwysig ; dyma fo—sut ma gofyn i 
dad am ganiatad i briodi eiferch ? Ddylwni fynd ar 
un lin ne ddwy ne ragor o flaen ych tad, a gneud 
araith ar y nglinia? Wrth gwrs, mi rydw i’n 

25 


TEBE 


ASGRE LAN 


newydd i’r gwaith, achos fum i rioed o’r blaen yn 
gofyn i’r un tad am law i ferch. 


GWEN: Wel naddo, gobeithio. 


MORUS: Oes rhyw ddefod ne seremoni’n ofyn- 
nol wrth ofyn i’ch tad am ych llaw chi? 


GWEN: Be wni?P Rydw i mor newydd i’r 
gwaith a chitha. 


MORUS: Ma gen i blan. 
GWEN : Wel, be ydi 0? 


MORUS: Mae’n rhaid i chi actio’r plan efo fi 
am funud er mwyn i mi gael practis. Bwriwch 
mod i’n dwad yma at ych tad i ofyn am ych llaw. 
Wrth gwrs rydach chi allan, a dim ond y fi a’ch tad 
yn y tf. Rwan am yr act—yr ydach chi i gymryd 
le’ch tad—chi ydi’ch tad. Steddwch yn y gadair 
na; mi gura inna wrth y drws. (A Morus allan 
drwy rv dde a chura ar y drws.) 


GWEN (gan actio’i thad) : Dowch i mewn, 


MORUS (daw 1 mewn yn swil, @i gap yn et 
law, ac d ar et liniau) : Mr. Evans, syr, yn gymaint 
a mod i mewn cariad dros y mhen a nghlustia a’ch 
unig ferch Gwen—yr eneth glysa yng Nghymru— 
rydw i’n gostyngedig grefu arnoch, syr, i fod mor 
garedig a’i rhoddi i mi mewn glan briodas. 

30 


ASGRE LAN 


GWEN: Ma’ch cais chi’n dwad braidd yn sydyn, 
Morus Huws. 

MORUS: Sydyn i chi, syr, ond nid i mi a Gwen. 

GWEN: Esgusodwch fi, machgen i, am ofyn, 
ond be sy gynoch chi at gadw gwraig? 


MORUS: Syr, mi rydw i’ni charu hi’n ofnadwy 
las. 


GWEN: Da iawn, Morus Huws; ond sut ma 
hynny’n mynd i danu menyn ar y bara? Mwy 
na hynny, sut ma cariad ofnadwy las yn mynd i 
gael bara i ddechra heb s6n am fenyn? 

MORUS: Barchedig syr, ma nhad, Gruffydd 
Huws, yn ffarmwr cefnog, a fi ydi ilawddeo ar y 
ffarm; y fi ydii unig fabo, ac felly mi ga gynysgaeth 
go lew gyno fo pan brioda i, a hawdd y medar o 
fforddio hynny, oblegid yn gynta, mae proffid ar 
ffarmio, ac yn ail, ma gyno fo arian hefo chi, Mr. 
Evans, yn yr Auxiliary Society sy’n dwad a lloga 
campus i’w boced o. 

GWEN: Ond mi fydd yn chwith iawn gen i 
madael a Gwen. 

MORUS: Raid i chi ddim madael 4 hi, syr, 
achos mi gewch fyw yn y ty efo Gwen a finna drwy 
gydol ych bywyd, ac mi gewch y rwm ora yn y t¥ 
yn stydi, a chaiff Gwen na neb arall ddystio’ch llyfra 
chi, syr, byth bythoedd. 

3] 


ASGRE LAN 


GWEN: Wel, wel, rydach chi wedi mbhers- 
wadio i’n Ilwyr ; cymrwch Gwen, Morus Huws, a 
chofiwch ofalu am dani, a gofalwch roi i ffordd i 
hun iddi ymhob dim ; peidiwch chwaith a grwgnach 
os bydd hi’n gofyn am ddillad newydda het newydd 
yn o amal. 

MORUS: Mi gaiff wisgo tair het newydd run 
pryd, syr, os leicith hi. (Cyfyd ar ei draed, a daw 
att.) Mr. Evans, diolch yn fawr i chi—fyddwch 
chi gystal a rhoi’r gusan ma i Gwen drosto i? 

GWEN (rhed am y bwrdd ag ef, a cheisia Morus 
et dal): Dydi dynion ddim yn cusanu’i gilydd yng 
Nghymru Morus Huws,—yng ngwlad y Dwyran y 
gneir hynny. 

MORUS (gan nesu ati o gylch bwrdd): Mi ddo 
iddwy ran o’r ffordd atochi, ac wedyn mi fyddwn 
yn y Dwyran. 

GWEN: O’r tad, Morus, ewch adra, achos ma 
gen i gwrs o waith i neud cyn i nhad ddwad yn ol. 

MORUS : Wel, dyna fi wedi cael practis go lew, 
ac os daw petha mor rwydd a hynyna efo’ch tad 
mi fydd y gostegion priodas allan yn bur fuan. Pryd 
ma’ch tad yn dwad yn ol ? 

GWEN : Rydw i’n i ddisgwyl o ymhen yr awr; 
fe aeth i ffwrdd pnawn ddoe i Lanfair i bregethu. 

MORUS: Cyfarfod Pregethu ? 


32 


ASGRE LAN 


GWEN : Ia siwr: ac rydw i mewn brys i weld 
o’n dwad yn ol achos mae na ddau ne dri 0 lythyra’n 
i aros o—mae marc yr Auxiliary Society ar gefn un 
ohonyn nhw. 

MORUS: Yn tydi o’n syn, Gwen, fod ych tad 
wedi llwyddo mor dda fel agent yr Auxiliary ? 
Freuddwydiodd neb ohono ni y basa fo’n gneud 
dim ohoni: ond erbyn hyn mae o wedi lIlwyddo 
gael gan bawb yn y pentra bron i roi peth arian yn 
hi. 

GWEN: Do, fe nath yn well na disgwyliad 
pawb ; ond tipyn o drafferth gafodd o efo’ch pobol 
chi, ynté? 

MORUS: la, efo nhad; go ara roedd o’n codi 
at y pry ; ond mi gododd o’r diwedd ar ol i mam godi 
tani a chwythu corn y gad. Mam ydi’r man of 
business ar y ffarm acw. 

GWEN: Ddifarodd ych tad o gwhl osod i arian 
yn y Gymdeithas ? 

MORUS: Difaru ! a’r six per cents yn dwad i’r 
tu bob chwarter fel cloc! Na, choelia i fawr, 
achos dyna’r spec ora nath o rioed yn i oes a’r ora 
neiff o byth ond un. 

GWEN: Prun‘ydi honno? 


MORUS: Ych cael chi’n ferch-yng-nghyfraith, 
Gweno fwyn gu, a rhoi start da i ni’n dau mewn 


33 


ASGRE LAN 


bywyd (dan ganu) ‘‘ Myfi yw Bugail Hafod y Cwm, 
tra, la, la, la, etc.’’ 


GWEN : Tewch, da chi, ac ewch adra i mi gael 
mynd ymlaen efo ngwaith. 


MORUS: Rhad ar ych gwaith chi, ddeyda i. 
Dyma fi’n mynd; ond cyn mynd rydw i’n meddwl 
dangos bocs bach i chi sy ym mhoced y ngwasgod. 
Ac yn y bocs yn cysgu ar wely o wadin mae’r fodrwy 
fach hardda welsoch chi rioed. 


GWEN (yn awyddus): Modrwy! gadwch i mi 
gweld hi. 


MORUS (deil y bocs oddiwrtht) : Yn tydach chi’n 
rhy brysur efo’ch gwaith. 


GWEN: O twt, gadwch i mi gweld hi. 


MORUS: Na, na, show am gusan ydi hon; 
y gwir ydi, mi fasa dwy fil o gusana’n warthus o 
rad am weld y show yma ; ond mi gymra un gusan 
fach fechan, modfadd o hyd wrth hannar modfadd 
o led. 


GWEN: Mi gewch hynny leiciwch chi ar ol i 
mi gael golwg arni—ond i chi fod yn rhesymol wrth 
gwrs. . 

MORUS (egyr y bocs a dengys y fodrwy): 
Gadewch i mi weld ydi hi’n ffitio’ch bys chi i ddechra. 

34 


ASGRE LAN 


GWEN (dyry’r fodrwy ar ei bys): O, ma hi’n 
glws! Welis i rioed neisiach engagement ring. 

MORUS: Waeth i chi gymryd y bocs hefyd; 
ond cofiwch mai ar ych bys chi ma hi i fod, ac nid 
yn y bocs. (Cynhygia’y bocs iddi.) 

GWEN (tyn y fodrwy oddiam ei bys, ac estynna 
hi 1ddo) : Gwelli chi i chadw hi a setlo’r matar 
efo nhad yn gynta. 


MORUS: Na chadwa i mohoni, chi pia hi, 
Gwen bach. 

GWEN : Fi fydd pia hi—ond ar ol ijchi siarad a 
nhad. 

MORUS :} Welwch chi, Gwen, #lol wirion ydi 
peth fel hyn. (Cymer y fodrwy a gesyd i yn ymyl 
y bocs ar y bwrdd.) Ma’ch tad yn gwbod o’r gora’n 
bod ni’n caru 4’n gilydd. 

GWEN: Ydi wrth gwrs; ond mi leiciwn i chi 
setlo’r matar efo fo cyn mod i’n derbyn y fodrwy. 
(Clywir curo cyffrous wrth ddrws y ffrynt ddwywaith 
neu dairy ac yna rhuthra Mart Huws 1 mewn yn 
ddi-seremoni.) 

MARI (yn gynhyrfus): Gwen Evans, ymhle 
ma’ch tad? Ddath o adre? 

GWEN: Naddo eto; ond beth ydi’r matar? 
Oes rhywhbeth wedi digwydd? (gan mnesu att), 

35 


ASGRE LAN 


steddwch i lawr nes dowch chi atoch ych hun. (Eis- 
tedda i lawr ac ymddengys fel pe ar fin lewygu.) 

MORUS (wrth ei hymyl): Be ddath a chi yma, 
mam? Ydi nhad wedi daro’n wael? 

MARI (daw ati ei hun a sieryd yn wannaidd) : 
Ti sydd na, Morus? O, ma’r newydd drwy’r 
pentra fod Cymdeithas yr Auxiliary wedi malu’n 
chwilfriw, a bod Francis y pen dyn wedi ffoi o’r 
wlad. Gwen Evans bach, deydwch wrtho i nad ydi 
hynny ddim yn wir. Os ydi o’n wir, ma enillion 
caled Gruffydd a finna wedi toddi fel plu eira. Gwen, 
dydi o ddim yn wir, ydi o? (EKistedda GWEN @1 
phen ar y bwrdd ac mae Marin ffyrnigo wrth ea 
gweld yn fud.) Deydwch eneth, a pheidiwch a 
nghadw i yn y mhoen fel hyn. Atebwch—ych 
tad chi sy’n gyfrifol am y Gymdeithas yn yr ardal 
yma, ac mi ddylech fod yn gwbod. Does bosib 
fod ych tad wedi rhedeg i fiwrdd fel Francis ? 

MORUS: Mam, mam, ryda chi wedi anghofio’ch 
hunan; wWyr Gwen ddim am y peth achos ma’i 
thad hi i ffwrdd yn pregethu er ddoe. 

MARI (saif yn ddigofus uwchben GWEN): 
Pregethu wir! Pregethu iach a ninnai gyd mewn 
pryder o’i achos 0! Atebwch, eneth, oes rhyw wir 
yn y stori? Ma’r pentra’n ferw i gyd. 

GWEN (yn drallodus): O—be wn i? Dyma’r 
gair cynta i mi glywad am y peth. Onhad druan ! 


36 


ASGRE LAN 


MARI: Nhad druan, aié? Mi fydd yma dadau 
truan heblaw fo wrth ddrws ych t¥ cyn bo hir a 
llawar i fam druan hefyd, os ydi hyn yn wir. 

MORUS (@1 law ar e1 hysgwydd) : Mam, rydach 
chi’n greulon heb yn whbod i chi. Welwch chi 
ddim fod gofid Gwen yn gymaint a gofid neb yn 
y lle? 

MARI (gan fwrw’i law ymaith yn ddirmygus) : 
Morus, wyt ti’n ddigon gwynab-galad i feio dy fam 
a chymryd plaid yr enath ma ar y diwrnod duaf yn 
hanes dy rieni? Ai dyma’r tal wyt ti’n roi am dy 
fagu? Wyt ti’n taro efo hon yn erbyn dy fam ? 

MORUS: Twt, twt, dydw i’n taro efo neb yn 
ych erbyn, dim ond gofyn i chi gymryd pwyll, a 
rhoi’ch synnwyr ar waith. Wyr Gwen ddim am y 
peth ; ma hi’n disgwyl i thad adra bob munud. 


MARI: Symuda i gam oddiyma nes y daw 0; 
mae’n gywilydd i weinidog yr efengil fel fo fod wedi 
camarwain yr ardal ma mor ddifrifol, os gwir y 
stori ma. 

GWEN (cy/yd ar er thraed): Mi fasa’n well gen 
i chi nharo i yn y ngwynab na’ch clywad yn deyd y 
gair yna am y nhad. Nhad yndwyllwr! Nhad— 
y dyn mwya caredig a diniwad yn y wlad. O, 
mae’n greulon meddwl y fath beth am y nhad heb 
sén am i ddeyd. (Eistedda 1 lawr dan wylo.) 


37 


ASGRE LAN 


MORUS (wrth e1 hochr): Gwen bach, poen 
meddwl y mam nath iddi siarad fel yna: dydi hi 
ddim yn meddwl rhyn ddeydodd hi rwan. 

MARI (dan fflachio arno): Ho wir, ai ti ydi’r 
barnwr arnai? Ti—y crwt bach nad ydi o ddim 
ond fel doe geni olchidy wynab! Pwy roth hawli 
ti, tybad, i eista ar y ngeiria a’m meddylia? 

(Daw Mr. Evans i mewn @i fag yn ei law yn 
erynedig et wedd, a rhuthra Mart 1w gyfarfod.) 
Evans, ydi’r newydd ma sy’n dew drwy’r pentra yn 
wir? Ydi Cymdeithas yr Auxiliary wedi malu? 
Ydi’r pen dyn, Francis, wedi dianc ? 

MR. EVANS: Er mwyn y nefoedd, wraig, 
rhowch funud o hamdden i mi, neu fe golla fy syn- 
hwyrau—O, mi rydwi bron wedi drysu wrth ddwad 
drwy’r pentra rwan ; haid o bobl yn y nilyni, rhai’n 
wylo a rhai’n melltithio. Glywch chwi mohonyn 
nhw’r tu allan? Mae na ddegau lawer yn disgwyl 
i mi roi hysbysrwydd iddyn nhw. (Rhydd ei ddwy- 
law ay ev ben.) Rydwi bron wedi gwallcofi. Gwen 
annwyl, mae fel pe tai cyllill poethion yn gweu drwy 
mhen. (Listedda.) 

GWEN (gan roddi e1 dwylaw ar ei ysgwydd) : 
Nhad bach, 0, -mae’n ddrwg gen i drosto chi ; ond 
triwch ddal heb dorri’ch calon. Mae ma lythyr i 
chi er y bora o Lunden ; hwyrach fod rhyw newydd 
da yno fo. 

38 


ASGRE LAN 


MR. EVANS: Estyn 0 i mi ar unwaith. (Cymer 
y Uythyr 0% law, ac ar ol rhovr spectol ar et 
lygaid, tyr yr amlen yn grynedig, ond metha a’t 
ddarilen.) Gwen, ngeneth i, mae rhyw niwl dros 
fy llygaidi ; fedra i mo’i weld i’wddarllen ; darllen 
di o. 


GWEN (rhed ex Ilygad yn gyflym drosto): O, 
nhad annwyl, mae’r stori yn wir; mae Francis 
wedi rhedeg o’r wlad a’r Gymdeithas yn ddarna. 
(Mae'r tad yn gostwng ei ben ar y bwrdd a GWEN yn 
rhoi ei dwylo am et wddf.) 


MARI (yn ddigilon): O, ma hi’n rhy hwyr i 
chi fynd i’r cyflwr yna rwan, Evans; fe ddylsach 
wbod am y perig cyn hyn. Dyma bentra cyfa yn 
diodda o’ch achos chi: dyma Gruffydd a finna, ar ol 
slafio’n galad drwy’r blynyddoedd, wedi byw i weld 
rhan fawr o nillion ein bywyd yn mynd efo’r gwynt. 
Bugail iach ‘ydach chi ar Eglwys Horeb, yn gadal i 
ladron Liunden gneifio’ch defaid chi. Hawdd y 
gellwch chi roi’ch pen i lawr, ond mi fydd llawer 
pen i lawr ar lwydydd yr ardal ma heno, a chi sy’n 
gyfrifol am y cwbi. Mi glywis wrth ddod yma am 
Jenny Williams, yr hen garpas dlawd, mewn llewyg, 
wedi cael braw wrth glywed fod y tipyn ceiniog 
oedd ganddi wedi’u llyncu} gan y’ch Cymdeithas 
dwyllodrus chi. 

39 


ASGRE LAN 


MORUS: Mam, mam, dangoswch dipyn o 
gydymdeimlad 4’r aelwyd ma. Mae’r ergyd i Mr. 
Evans yn drymach nag i neb yn jy Ile. 


MARI: Taw 4 dy lol am gydymdeimlad: 
amsar iddeyd y gwir plaen ydi hi heno, Morus. Ma 
gen i air bachi titha cyn gadaly t? ma. Mi wndy 
fod yn cadw cwmni efo’r eneth yna ; ond os byth y 
priodi di hi, chei di byth roi dy droed ar yr aelwyd 
acw wedyn. Dyna rybuddtegiti. (Gwél y fodrwy 
ar y bwrdd a chipia hii fyny yn ei law.) Dyma dy 
fodrwy di iddi, ie? Dyma ernes dy briodas 4 hi? 
(hyrddia’r fodrwy i'r llawr.) Coelia fi, ddoi di byth 
i’r t}¥ acw efo merch y dyn sy’n gyfrifol am _yr holl 
ofid yma i’r pentra. (A allan, ac ynghanol distaw- 
rwovdd y sivdi clywtr hin mynd allan at v dorf, ac 
yn torri’'y newydd iddynt. Yna daw bloedd siomedig 
oddiwrth y dyrfa, a thorrir y ffenestr a cherrig.) 


GWEN : O nhad, mae’r bobol yna allan yn gyn- 
ddeiriog ; ma nhw’n malu’r ffenestri ! 


MORUS (gan fynd at y ffenestr yn wyllt) : Y cwn 
ffals ! Melltith ar i penna ! 


MR. EVANS (cyfyd ar ei dvaed): Ust! ust! 
machgen i, peidiwch a galw melltith ar ben neb; 
arnaima’r felltith heno ; y fiydi’r achos o’r cwbw!l : 
‘* A myfi yn wir yn gyfiawn,’’ achos derbyn yr hyn 
haeddis i rydw i. (Gweliy ef yn chwilio am ei het 
fel pe ar fynd allan.) 


ASGRE LAN 


GWEN (mewn syndod): Nhad, does bosib ych 
bod chi am fentro allan rwan. 


MR. EVANS: Rydw i’n mynd allan i weld 
Jenny Williams. (Wyrth Morus.) Mi ddeydodd ych 
mam cyn madael fod yr hen wraig mewn ilewyg ar 
ol clywed y newydd drwg yma. 


GWEN: Ond mae’n berig bywyd i chi fynd allan 
rwan, achos mae’r bobol y tuallan yn gynddeiriog. 
Chlywsoch chi monyn nhw’n gwaeddi ac yn Iuchio’r 
cerrig ? 

MR. EVANS: Do, do, ond mae’r hen chwaer 
yn aelod o Horeb a finnau’n weinidog iddi. Mae’r 
golled gafodd hi wrth y nrws i, a rhaid mynd i’w 
gweld. 


MORUS: Mr. Evans, y mae’n afresymol i chi 
fentro allan pan mae petha fel y ma nhw rwan; 
does wbod yn y byd be na nhw i chi. 

GWEN (gan «1 rwystvo 1 symud): Er y mwyn i, 
peidiwch a mynd. 

MR. EVANS (gan ymryddhau 01 gafael) : Gweno 
bach, dyletswydd, dyletswydd, ngeneth i. Does 
dim ofn y bobol arna i; y fi (maddeued y Meistr i 
mi) ydi’r achos o’u cynddaredd. Rhaid mynd, 
doed a ddelo. 

MORUS: Wel, o’r gora, mae’n rhaid i mi 
_ gael dod efo chi. 

4] 


ASGRE LAN 


MR. EVANS: Na ddowch yn bendifaddeu ; does 
dim perigl. (A allan, a saif GWEN a Morus wrth 
y ffenesty 1 w wylio’'n mynd i lawr y stryd.) 


MORUS (craffa drwy’r ffenesty a metha a dal) : 
Three Cheers i hen weinidog Horeb ! Grym annwyl, 


mae’n poethi gwaed dyn i weld o’n cerdded mor 
ddiofn. 


GWEN (yn gyffrous): Welwch chi’r dynion na 
0’i gwmpas? O nhad bach, ma nhw’n siwr o’i 
frifo fo! (A at y bwrdd @i phen i lawr heb i 
Morus sylw.) 


MORUS (dai olwg o hyd ar y ffenestr): 1 frifo 
fo! Choeliai fawr ; i dafodi o ma nhw, a thorrodd 
tafod asgwrn neb erioed. Wel, daifyth o’r fan ma ! 
Sylwch arno fo! Sén am Charge y Light Brigade, 
dacw un gan mil gwell na hi—‘‘ The charge of the 
Church Brigade.’ A‘ dacw fo i mewn o’r 
diwedd ynnhy’r hen Jenny. Iechyd i’w galon o, 
dyna’r peth dewraf welis i rioed. (Try eu olwg a 
gwél fod GWEN @’i phen i lawr ar y bwrdd, ac & ati'n 
avraf a sieryd yn dawel ad hi.) Gwen, rydw i’n 
gobeithio na nath mam ddim drwg rhyngo ni. 
Dydach chi ddim dicach wrtho i, ydach chi? 


GWEN (yn drallodus) : Na, doedd dim bai arnoch 
chi; ond mae’ch mam wedi gneud hi’n amhosib i 
ni fynd ymlaen fel cynt. 


42 


ASGRE LAN 


MORUS: Gweno, Gweno, does bosib ych bod 
chi am fy rhoi i fyny ? 

GWEN (yn ddigalon): Be arall sy geniineud ? 
Welwch chi’r fodrwy acw ar lawr (gan bwyntio 
att)? Mae’ch mam wedi taflu mwy na’r fodrwy 
yna i lawr. 

MORUS (cyfyd v fodrwy): Gwaith hawdd ydi 
codi’r fodrwy. Gwen annwyl, doedd y mam ddim 
yn meddwl yr hyn ddeyddod hi. Mi fydd wedi hen 
ddifaru am ei geiria cyn yfory. 

GWEN: Na, os bu rhywun o ddifri, roedd ych 
mam felly, rwan, ac ma’r hyn ddeydodd hi wedi 
torri i’r byw. Waethi ni edrach y peth yn deg yn i 
wynab, mae popeth drosodd rhyngo ni’n dau. 


MORUS (yn oeraidd, gan rov’r fodrwy yn et boced) : 
Fuoch chi rioed yn yngharu i, dyna’r gwir, ne fasach 
chi ddim yn gollwng ych gafal ar cyn Ileied a hyn. 

GWEN! (dipyn yn chwyrn): Ar cyn lleied a hyn, 
ddeydsoch chi? Welsoch chi mo’ch mam yn sathru 
ar enw da y nhad a finna? Mae gen i nheimlada 
fel pawb, ac nid yn fuan y gwellith y briw roth ych 
mam iddyn nhw. (Plyg ev phen i wylo.) 

MORUS (uwch ev phen): Maddeuwch i mi, 
Gwen bach ; mi wn fod mam wedi brifo’ch teimlada 
chi’n ddrwg iawn ; ond fedra i yn y myw feddwl am 
adal i betha ddibennu rhyngo ni fel hyn. 


43 


ASGRE LAN 


GWEN (vn dorcalonnus): Gobeithio nad ydach 
chi ddim yn meddwl fod yn hawdd i minna’ch rhoi 
chi i fyny. Rhwng colli parch yr ardal a cholli’r 
chydig eiddo oedd gyno ni, a’ch colli chitha’n ben ar 
y cwbwl, rydw i’n teimlo fod y nghalon i wedi 
torri. 


MORUS : Gwen annwyl, mi gyrrwch fi’n wallco 
os cefnwch chi arna i rwan. Be waeth gen i am 
rybudd y mam na gweg yr holl wiad os cai chi? 


GWEN: O Morus, peidiwch a’i gneud hi mor 
galad i mi wrthod, achos gwrthod raid i mi, ac ma 
hynny’n gletach i mi nagi chi. (Daw Mr. Evans 
yn ol yn benrsél.) 


GWEN: Mi ddaethoch yn ol yn fuan, nhad ? 


MR. EVANS: Do, ngeneth i; doedd dim croeso 
heddiw yn nhf Jenny Williams mwy nag yn unman 
arall; roedd i geiria hi’n torri fel picellau. 
(Etstedda @i ben 1 lawy.) 


GWEN (a7 llaw o gylch ei wddf): Nhad bach, 
mi wyddoch fel ma nghalon i’n poeni drosoch chi ; 
mi nawn unpeth yn y byd i’ch helpu dan y baich ma. 


MR. EVANS: Mi wni hynny, ngeneth annwy] i, 


ac mae o’n giondid i mi dy fod wrth f’ymyli heno. 
(Mae GWEN yn mynd at Morvws.) 


44 


ASGRE LAN 


GWEN: Gwell i chi’n gadael ni’n dau rwan, 
Morus ; diolch i chi am bopeth naethoch chi i ni ; 
ond fedrwch chi neud dim rhagor i ni bellach. 


MORUS (yn ddigaion): Wel, os rhaid mynd— 
Nos dawch, Mr. Evans ; Nos dawch, Gwen. 


GWEN a MR. EVANS: Nos dawch. 


(Ennyd o ddistawrwydd, a Mr. Evans @’1 ddwy 
law ar ysgwydd GWEN.) 


MR. EVANS: Gweno, mi wnes y meddwl i 
fyny ar y ffordd yn ol o df} Jenny Williams y 
gwerthwn i bobpeth sydd yn y t¥ ma—mi wnaf sale 
ar y cwbwl; chadwa i ddim cwpan yn ol. 


GWEN (yn drist) : Gwerthu’r cwbwl? 


MR. EVANS: Ie—pob dodrefnyn a Ilyir sydd 
yn y ty, ac fe gaiff yr hen Jenny Williams, a rhai 
tebig iddi gollodd i heiddo—mi gant bob ceiniog o’r 
sale ; fydd hynny’n fawr i gyd wrth gwrs ; ond mi 
fydd y nghydwybod i’n dawel wedyn. : 


GWEN: Be ddaw ohono ni wedyn, nhad ? 


MR. EVANS: Wel, mi rydw i wedi pregethu 
am ofal Rhagluniaeth ers llawer blwyddyn bellach, 
a rwan mi rydw i am roi prawf arni. F’unig boen 
i ydi y bydd yn rhaid i titha wynebu’r storm ma hefo 
fi, Gweno bach. (Eistedda 1 lawr yn bendrist.) 


45 


ASGRE LAN 


GWEN (@ i braich am ei wddf): O, mi fydd yn 
dda gen i fod wrth ych ymyl. ‘‘Pa le bynnag yr 
elych di yr Af finnau, ac ymha le bynnag y lletyech 
di y lletyaf finnau.”’ 


MR. EVANS (gan dynnu et law yn araf dros ea 
gwallt): Gweno, Gweno, rwyt ti’r un ffunud heno 
ady fam ; sylwais i ddim ar liw dy wallt di tan heno, 
mae o’r un wawr yn union a gwallt dy fam ugain 
mlynedd yn ol; rwyt ti’r un lais a hi hefyd, a gwell 
na’r cwbwl—rwyt ti’r un galon a hi. Be wnawn i 
hebot ti heno, ngeneth bach i ? 


LLEN. 


46 


ASGRE LAN 


ACTE MI: 
Firynt Ty’r Gweinidog. 


[Gwelty ychydig ddodvefn yn anhrefnus o flaen y 
ty, cadeiriau, shilffoedd, etc. Cyfyd y len ar 
JONATHAN y criwy a’i fab CADWALADR yn gosod 
y gwahanol bethau yn hamddenol yn barod ir Sale.] 


JONATHAN: Be am y twr llyfra na yn y stydi, 
Dwalad ? 


CADWALADR: Mi ddoi i a nhw allan yn union 
deg. Grym annwyl, welis i rioed shwn lyfra yn 
f’oes ! Sgwn i pa cyd gymrodd hi i Mr. Evans i 
fynd trwy’r llond shilffoedd na? 


JONATHAN: Mi fydda i’n meddwl, Dwalad, 
fod dyn sy wedi bed yn y coleg fel Mr. Evans yn 
medru darllan llyfr bron wrth i deimlo fo yn i 
ddwylo. Welist ti Gruffydd Huws y Berthlwyd yn 
prynu buwch yn y ffair? Mae o’n mynd ati ac 
yn tynnu’i law dros i gwar hi; yna’n rhoi pwniad 
iddi ar i hystlys mewn spot neilituol, a phlwc iddi 
wrth i throed 61 mewn smotyn y gwyr y ffarmwrs 
am dano ; ac ar ol i moldio hi a’i thylino hi yma ac 
acw dros i holl gorff, mi Wwyr i drwch y blewyn 
sut fuwch ydi hi. Braidd na fedar o ddeyd ar ol 
rhedeg ifysedd drosti am bum munud sawl chwart 


47 


ASGRE LAN 


o laeth roi’th hi mewn wsnos. Felly Mr. Evans 
efo’r llyfra. Mi gymrai gant a hanner o flynydd- 
oedd i ti a finna fynd drwy’r holl lyfra ma, ac inni 
fod wrthi Sul gwyl a gwaith. Ond am Mr. Evans, 
mae’n cymryd llyfr trwm yn i law, ac ar ol i droi 
a’i drosi a’i brofi mewn rhyw smotia y gwyr o am 
danyn nhw, mi Wyr mewn chwinciad be sy yno fo, 
jest fel Gruffydd Huws efo buwch yn y ffair. 


CADWALADR: Hwyrach y basa Gruffydd 
Huws yn medru gneud yr un peth efo llyfr dasa’r 
llyfr wedi ei rwymo mewn croen Ilo. 


JONATHAN (gan edrych yn ddifrifol arno) : 
Ma gen i ofn weithia ma mewn croen llo-_y ces ditha 
dy rwymo, ngwas i, achos rwyt ti’n gillwng-amball i 
atebiad fel llo gaea. (Daw JONES y Plisman yn 
hamddenol 1’r jfryni oy dde.) 


JONES: Hylo, Jonathan, rwyt mor brysur a 
chynffon oen, fachgen. Pryd ma’r ocsiwn i ddechra? 


JONATHAN : Ymhen rhyw awr ne lai. 


JONES (rhodia’n araf o gylch y dodrefn a chyfyd 
ambell 1 lyfr 7 w jaw): Jonathan, fu dim mwy o 
biti gen i dros neb erioed am wn i na thros Mr. 
Evans heddiw. Criw calad yda ni’r plismyn, 
medda nhw, ac hwyrach fod peth gwir yn hynny ; 
ond wyddost ti, mi fedrwn grio fel hogyn bach jest 
rwan wrth weld petha’r hen weinidog ar fin cael i 


48 


ASGRE LAN 


gwerthu. Os bu dyn da, clén mewn ardal erioed, 
Mr. Evans ydi hwnnw, a dyma’i hen gartra wedi 
torri, a’i lyfra ar chwal. Wel, i ddeyd y gwir, mi 
tydw i’n teimlo fel petaswn i yng nghynhebrwng 
hen ffrind. 


JONATHAN: Rhyw dderyn ffair ocsiwn ydw 
inna, wyddoch, wedi cledu i’r gwaith, ond fel chitha 
fedra i yn y myw beidio teimlo ma claddu’r hen 
weinidog ryda ni heddiw. 


JONES: Ddaw Mr. Evans i hun i’r sale tybed ? 


JONATHAN: Prin; mi wyddoch, wrth gwrs, 
i fod o a’i ferch yn aros yn ffarm Trecastell efo’i 
frawd-yng-nghyfraith ers yn agos i fis bellach. 

JONES : Gwyddwn, ac ma pum milltir yn dipyn 
o step iddo i ddwad ddwywaith ne dair yr wsnos i 
gyfarfodydd Horeb. 


JONATHAN: Ddyn glan, lle rydach chi’n byw, 
deydwch ? Fuo Mr. Evans ddim ar gyfyl Horeb 
byth ar ol y noson fawr y torrwyd i ffenestri o. 


JONES: Felly wir. Anghofia i mo’r noson 
honno am blwc, ac ma 61 y macha i hyd rwan ar 
rai o’r cnafon oedd yn cadw twrw o flaen y t¥ ma’r 
noson honno. Ond mae o’n beth od mor fuan y ma 
teimlad pobol yn newid; ma Public Opinion, 
Jonathan, fel ceiliog y gwynt i’r blewyn. Cyn i’r 

49 


ASGRE LAN 


Auxiliary Society falu, rhen weinidog oedd tywysog 
y lle; ar ol y smash roedd pawb yn i regi a’i fell- 
tithio. Ond rwan pan ma nhw’n dallt 1 fod o am 
werthu pob cerpyn yn y ty a rhoi pob bensan i’r 
rhai gafodd yr ergyd dryma, ma pobol yn dechra troi 
unwaith eto o’i ffafr. Rhad ar y Public Opinion, 
ddeyda i! Mi leiciwn roi Public Opinion Cymru 
yn y cwat, wyddost, i fyw ar fara a dWr am spel. 

JONATHAN: Gwir bob gair, Jones; mi wn 
am rai oedd fis yn ol yn galw Mr. Evans yn bob enw 
gwaeth na’i gilydd, sydd erbyn hyn wedi newid i 
tiwn yn hollol ar ol clywad am y sale ac amcan y sale. 

JONES: Druan o’r hen weinidog ;_ pa help 
oedd gynno fo am y smash, sgwni? Mae.o mor 
ddiniwad a phlentyn blwydd oed. 

JONATHAN: Ydi, a marciwch chi, Jones, mi 
fydd yn uwch nag erioed yn yr ardal ar ol y busnes 

_ma. : 

JONES: Ryfeddwn i fymryn; ond cofia di, 
ddaeth oddim i lawr yny mharch i 0 gwbl wrth lwc, 
er i mi golli’n agos i ugain punt yn y Gymdeithas. 
Myn gafr, mi rown ddegpunt yn i boced o o’m 
mhrinder dasa fo’n i cymryd nhw, ac mae ma erill 
fasa’n gneud yr un fath. 

JONATHAN : Go lew chi; ond ma hi’n tynnu 
at adeg cychwyn, ac ma’n rhaid i mi olchi arni. 

50° 


ASGRE LAN 


Dwalad, rho law i mi i symud y tacla sy’n y gegin. 
(A JONATHAN ai fab allan ar y chwith a’y PLISMAN 
ay y dde, a daw Huw Tomos a Puirs Davis 1 
mewn ov dade.) 


HUW (tefl olwg dros y gwahanol bethau) : 
Mae Mr. Evans wedi troi cryn lawar ar y rhain 
(gan gyfeirio at y llyfrau) yn ystod y blynyddoedd, ac 
wedi gwasgu arno’i hun i brynu rhai ohonyn nhw, 
mi gymrwn fy ilw; a dyma nhw heddiw yn blith 
drafflith i’w gwerthu ar ocsiwn. 

PIRS: Huw, mi ddigis yn enbyd wrtho fo am 
dipyn ar ol i mi golli f’arian yn y Gymdeithas : ond 
hawdd cynnu tan ar hen aelwyd, ac os medra i 
rywsut mi gynhygia ar rai o’r tacla na, ond iddyn 
nhw beidio rhedeg yn rhy uchel: ac os galla i, mi 
gant fynd yn ol iddo fo. 


HUW : Go lew, ‘Pirs, ma bwriad tebig yn y mhen 
inna. Ma Gruffydd y Berthlwyd yn gyrru arna i 
drwy’r ardal am werthu’r hen geffyl hwnnw iddo 
fo, ac hwyrach mod i wedi gwaedu’r hen gono 
braidd ar y mwya; ond gwarchod fi, dydw i mo’r 
gwalch drwg mae o’n ddeyd mod i chwaith. Mi 
awn i’r t¥, Pirs, i gael golwg ar y petha. (A’r ddau 
allan ar y chwith, a daw Doctor Lewis a Ropric 1 
mewn o'r dde a chymrant stoc o’r pethau.) 


RODRIC: Tawn i chwartar mor gwaethog a 
51 ’ 


ASGRE LAN 


chi, Doctor, mi brynwn hannar y dodrefn ma yn ol 
i’r hen weinidog, y pnawn ma. 


DOCTOR: Aros di, ngwas i; ydi’r hen wein- 
idog yn gwsmer i ti ar y slei yn y Bedol acw? Sgwn 
i be ydi ddiod o—cwrw ne licar ? 


RODRIC: Lol botas, ma joc o’r gora yn i Ile ; 
ond Wyr Mr. Evans ddim be ydi blas cwrw na licar ; 
ac eto i gyd y fo ydi’r cynta i’n gweld ni yn y Bedol 
os bydd rhyw salwch acw. Wyddoch chi, Doctor, 
mi nawn i unpeth er i fwyn o. 


DOCTOR: Ond troi’n ditotal ynté, Rodric. Mi 
fasa’n drét idy gly wad ti’n canu’r tu oli’r bar ‘‘Dwr, 
dwr, dwr, does diod gyffelyb i’r dwr.’’ 


RODRIC: Diain i, mi fydda’n llawn cymin o 
drét i’ch clywad chi’n canu ‘‘ dWr, dWr ’’ ynghanol 
poteli ffishig y surjari. 


DOCTOR (dan chwerthin) : Dyna’r peth smartia 
glywis i di’n ddeyd erioed ; roedda ti jest mor smart 
a Jones y Plisman y tro yna. Ond i fynd yn ol at 
Mr. Evans, mi rydw i wedi ffraeo fy shar a fo ar 
bolitics o dro i dro, achos ma’i bolitics o’n felltigedig 
yn y ngolwg i; ond petaswn inna mewn cornal, 
choelia i byth nad am dano fo y baswn i’n gyrru. 


““RODRIC: Rwan, Doctor, am ddés dda iddo 
fo; pick-me-up ydi’r enw ynté? Ma’r hen 
52 


ASGRE LAN 


weinidog wedi cael digon o knock-me-down yn 
ddiweddar. 


DOCTOR: Gobeithio’r annwyl na fydd dim o’r 
hen gér diarth na o Loegar sy’n codi ar gynnig dyn ; 
rheini sy’n difetha ocsiwn. Gad i ni fynd i’r t¥ i 
gymryd stoc o’r stafelloedd. (A’y ddau allan ar y 
chwith, a daw GRUFFYDD Huwsa Darypp RoBERTS 
1 mewn o'r dde gan edrych ar y pethau.) 

DAFYDD: Wyt ti’n cofio’r noson honno, 
Gruffydd—amsar yn ol rwan pan y daeth Mr. Evans 
i’r Berthlwyd i ddeyd i fod o’n agent i’r Auxiliary ? 

GRUFFYDD: Ydw, fachgen, fel neithiwr. 
Bychan wyddwn i y basa fo’n dwad i hyn. 


DAFYDD: Wel, choeliet ti ddim mor od ydi 
hi yn Hereb acw hebddo fo’r mis dwaetha. Mi 
glywist gan Mari, wrth gwrs, i fod o wedi gyrru i 
ymddiswyddiad i mewn i ni fel eglwys ? 

GRUFFYDD: Do, nen tad, ac ma hynny ar 
ben y petha eriil wedi plagio Mari’n fwy na dim ; 
teimlo ma hi, wyddost, i bod hi wedi bod yn rhan go 
fawr o’r achos iddo fo ymddiswyddo. Ydach chi 
am dderbyn i ymddiswyddiad o? 

DAFYDD: I dderbyn of? Na nawn, decini 
wir. Y Sul nesa y byddwn ni’n penderfynu pa 
gwrs i gymryd ac mi wn ma pwyso nawn ni arno 
fo i dynnu i ymddiswyddiad yn ol. 

53 


ASGRE LAN 


GRUFFYDD: Da iawn; os na thendiwch chi 
tua Horeb acw mi fyddwn ni bobol y byd—Doctor 
Lewis, Rodric, Jones y Plisman, a finna ac erill— 
mi fyddwn ni toc yn gneud rhyw lun o eglwys ac 
yn rhoi galwad iddo fo. 


DAFYDD: Yr hyn sy’n y mhoeni i fwya ydi 
cofio am y driniaeth arw gafodd o’r noson y daeth 
y newydd i’r pentra ; mi gafodd i drin yn waeth na 
Meidr penffordd. Diolch i’r trugaredd na ddeydis i 
ddim gair bach am dano fo wrth neb. 


GRUFFYDD: Rwyt ti wedi cyffwrdd a hén 
friw i mi, rwan, wrth feddwl mor fustladd y bu 
Mari ni hefo fo a Gwen Evans ; ma’n debig i bod 
hi fel halan ar gig noeth. 


DAFYDD : Ia, wrth gwrs, dyna’r noson y torrodd 
Gwen y cwlwm a4 Morus ynté P 


GRUFFYDD: Ia siwr; fe ddaeth Mari i’r 
t¥’r noson honno fel gafr ar drana, ac fe aeth drwy’r 
holl stori a’r helynt fu yn nhj’r gweinidog. Wh i 
ddim oedd hi’n meddwl i mi’i phorthi hi, ond mi 
drois arni ac mi bydris i mewn iddi nes yr aeth hi’n 
fud i ddechra ac i grio fel plentyn wedyn ; a chofia 
di nid crio yn i thempar ond crio am i bod hi’n 
gweld i hun wedi gneud tro mor sal a’r hen weinidog. 
Dyna’r gonewest fwya ges i erioed ar Mari— 
Waterlw dy gyfaill Gruffydd Huws oedd honno. 


54 


ASGRE LAN 


DAFYDD: Ma hwnna’n newydd hollol i mi. 


GRUFFYDD: Yn tydi o bron yn anhygoel pan 
gofi di sut un ydi Mari. Tasa hi wedi cael medal 
am bob tro y concrodd hi fi, mi fasa wedi chyfro 4 
medals o’i phen i’w thraed ; ond fi nillodd y Water- 
lw wedi’r cwbl, ac ma ngwaith i’n troi arni hi’r 
noson honno, a’r fiaith y gWyr hi fod Morus yn poeni 
i galon o achos Gwen—ma’r cwbl efo’i gilydd wedi 
toddi’r hen General, wel di, ac mi fydd yn haws byw 
efo hi rwan nag erioed. Ond diaist i, ma’n ddrwg 
gen i dros Morus; mae o’n methu’n 1an a throi 
Gwen, a hynny sy’n fecsio Mari’n ofnadwy am y 
gwyr hi ma hi ydi achos y drwg yn y caws. 


DAFYDD: O, mi ddaw petha i drefn cyn bo 
hir rhwng Morus a Gwen—‘‘Fe ddaw eto haul ar 
fryn, nid ydyw hyn ond cafod.’’ 


GRUFFYDD: Digon tebig. Fe aeth Morus ar 
i gaseg i Drecastell i gweld hi ben bora heddiw ; 
yn wit ma’r gaseg wedi bod yn Nhrecastell mor amal 
yn ddiweddar fel y gWyr hi’r ffordd yno efo mwgwd 
ar i llygid. (Daw Mr. BEvVAN a@’1 gleyc o’r dde at 
GRUFFYDD @ DAFyYDD.) 


BEVAN: Sut rydach chi’ch dau? Busnes go 
drist heddiw ynté ? Wyddoch chi ydi Jonathan a 
Dwalad o gwmpas ma yn rhywle ? 


55 - 


ASGRE LAN 


GRUFFYDD: I mewn yn y t¥ mae’r ddau’n 
lled debig ; ma pac o bobol i mewn. 


BEVAN (dan weiddi'n y drws ar y chwith): 
Jonathan! Dwalad! (Daw’r ddauallan.) Rwan 
heb golli amsar, gosodwch gadar i mi sefyll arni a 
byddwch yn handi’ch dau i estyn y gwahanol betha ; 
ma hi’n llawn bryd i gychwyn; cana’r gloch na 
Jonathan. (Cenir y gloch a daw’r bobol 1 mewn o’r 
chwith gan drefnu eu hunain o flaen BEVAN sydd 
erbyn hyn ar y gadair @1 glerc wrth et ochr. Sarf 
yr arwerthwr tua chanol y stage er mwyn cael y 
cwmni'n glwstwr gyda’i gilydd a chario’y argraff 
fod y dorf yn ymestyn y tuhwnt i olwg yr edrych- 
wyr.) 

BEVAN : Foneddigion, fu dim rhaid i mi erioed 
o’r blaen neud rhagymadrodd cyn dechra gwerthu ; 
ond ma gair ne ddau’n ofynnol heddiw. Mi wyddoch 
be ydi’r hanes sy’r tu cefni’r sale hon. Roedd Mr. 
Evans yn benderfynol o werthu’r petha ma; 
doedd dim rhaid iddo yn ol cyfraith y wlad, achos 
mi gollodd yr hyn oedd ganddo yng nghymdeithas yr 
Auxiliary fel y gnatheraill. Ondmaeoam werthu’r. 
cwbl yn y t¥ a phob ceiniog o’r elw i fynd i’r rheini 
syffrodd fwya ynglfjn &’r Gymdeithas. Rwan, 
cofiwch hyn, fasa run o nhraed i’n dwad yma ond 
fod Mr. Evans yn pwyso arna i, ac fel ffrind iddo mi 
ddarum gydsynio, ac wrth gwrs mi fydda’n gneud y 

56 


ASGRE LAN 


job yn rhad ac am ddim. (Cymeradwyaeth ymysg 
y prynwyr.) Gobeithio y byddwch chi’n cynnig yn 
thwydd ; peidiwch a nghadw i aros am ddiwrnod 
cyfa am rét ne rét a dima. Jonathan, y pedair 
cadar acw. (Deil JONATHAN un ohonynt i fyny.) 
Cynnig smart rwan am y pedair. Pum swilt— 
seithswllt—degswllt ; thenciw, dyna rywbeth tebig. 
Deuddeg—chwech, o’r gora mi gymra chwech i 
gael mynd ymlaen. Deuddeg a chwech unwaith, 
deuddeg a chwech ddwywaith—triswllt y gadar— 
mynd ! (yn taro). Dafydd Roberts y Bwlch. Rho 
fo i lawr, Gomer. Rwan os ydi’r stém wedi codi, 
mi ddown at y dresar acw; dyna ddodrefnyn a 
graen arno; nid bob dydd y gwelwch ei debig. 
Rydw i’n deall fod y dresar ma yn nheulu Mr. Evans 
ers cenedlaethau. Cynnigdaigychwyn. Pedair punt 
thenciw—pum punt o ddau gyfeiriad—chwe phunt 
—chwe gini—seithbunt—saith gini—ewch ymlaen 
achos mae hi’n rhad am saith arall. Saith gini ! 
ydach chi wedi colli’ch gwynt ? Saith gini unwaith, 
dwywaith—mynd am saith gini (gan daro). Huw 
Tomos y Ffridd. Dyna i chi fargan, Huw. 


HUW: Wn i ddim am hynny. 


BEVAN: Mi gymrwn rai o’r lotia Illyfra ma 
rwan. 
DOCTOR LEWIS: Sut rydach chiam werthu’r 
57 


ASGRE LAN 


llyfra, Mr. Bevan—yn fan lotia ne’r cwbl efo’i 
gilydd ? : 

BEVAN: Fel y mynnoch chi; ond i gwerthu 
nhw’n fan lotia oedd y mwriad i. 

GRUFFYDD: Mi aiff y llyfra felly’n strim- 
stram-strellach dros y wlad; gnewch wun lot 
ohonyn nhw. 

DOCTOR LEWIS: Dyna’r plan, Gruffydd Huws. 
Piti iddyn nhw chwalu i bobman, achos roedd 
llyfra Mr. Evans yr hyn ydi anifeiliaid i chi’r 
ffarmwrs. 

BEVAN: Wel, o’r gora, mi nawn un lot o’r 
llyfra. Gadewch i ni fynd i mewn i’r stydi i-weld y 
rest ohonyn nhw. (4 pawb i mewn v’r chwith ond 
DwaLaD, yr hwn, ar ol bod yn eistedd ar y bwrdd 
sy'n tynnu potelaid o bop a buns ac yn dechreu 
bwyta. Mae Jones y Plisman yn dod i mewn o’r 
dde yn hamddenol.) 

JONES: Mi wela dy fod yn lynsio fel y gwyr 
mawr, Dwalad. 


CADWALADR : Ydw, lynsio ar bop a buns. 

JONES: Sut ma nhw’n mynd i lawr—ydi nhw’n 
cyd-gordio a’i gilydd ? 

CADWALADR: Dipyn yn sharp ydi’r pop, a’r 
buns yn tueddu i fod yn fflat ; ond hwyrach y toddith 
y sharps a’r flats i’ w gilydd yn y cwpwr oddi mewn. 

58 


ASGRE LAN 


JONES (yn ddzfrifol) : Cadwaladr—mi rydw i’n 
thoi dy lawn enw bedydd i ti rwan heb docio dim 
armo—Cadwaladr, gofala di wrth lowcio’r sharp 
a slaffio’r flats na nei di ddim dinistrio cét dy 
stumog. 

CADWALADR (gan ddal i fwyta): Cét y 
stumog ! Wyddwn i ddim tan rwan fod cét gan 
stumog. 

JONES: Meddwi roedda ti hwyrach ma crys 
ne wasgod lanen oedd am dani? Nei di gofio o hyn 
allan fod cét gan dy stumog ? 

CADWALADR: Cét las wrth gwrs sy gan 
stumog plisman ? 

JONES: Wn i ddim yn siwr; ond mi ladda’r 
plisman cynta wela i er mwyn torri dy sychad di 
am wybodaeth. 

CADWALADR: S6n newch chi am ladd plis- 
man; welis i rioed blisman marw, Jones; ydi 
plismyn yn marw, deydwch ? 

JONES: Ydyn, Dwalad, ma nhw’n marw ; 
ond marw allan yn yr awyr y ma nhw, ac ma’r 
nicos ac eraili o’r cér asgellog yn dwad i daenu dail 
y coed arnyn nhw ac i chiwbanu galarnad uwch 1 
pen. Os gweli di dwmpath glas yn y coed, paid a’i 
gicio’n anystyriol achos fel rheol plisman ydi o 
wedi ’i gladdu gan gér y wig. Oes rhyw oleuni 
pellach fedra i roi i ti? 

59 


ASGRE LAN 


CADWALADR: Oes, ma un peth yn y mhyslo 
i—pam ma plismyn yn gwisgo shiwt las? 

JONES: Rwyt ti wedi cyffwrdd 4 phwnc rwan 
sy wedi drysu dysgawdwyr penna’r oesoedd, Dwalad: 
ac er na fedar rheswm noeth hwyrach ddim rhoi 
cyfri am y peth, dyma fy sponiad i. Glas wyddost 
ydi lliw’r mér—lliw’r weilgi, fel y byddwn ni 
feirdd yn deyd. 

CADWALADR: Ond nid ar y mér ma job 
plisman ! 


JONES: Nage; ond ma na ddirgelwch ynglyn 
a’r mér—i ble mae o’n mynd pan ma hi’n drai ? 

CADWALADR: Mi gwela hi! I ble ma 
plisman sychedig yn mynd, pan mae o’n sych ? 

JONES: Dyna fo ar i ben; i ble ma plisman 
sychedig yn mynd? Does dim dewin a Wwyr. Ma 
plismyn yn llawn o ddirgelwch fel y mér. 

CADWALADR: Lliawn o ddirgelwch! Ydyn 
siwr—mor llawn weithia nes methu cerddad yn 
syth—peth simsan iawn ydi plisman wedi Ilyncu 
chwart o ddirgelwch. 


JONES: Gad i mi d’atgofio di wedyn ma glas 
ydi lliw’r nefoedd. 


CADWALADR: Dyna fwy o ddirgelwch fyth— 
nefoedd a phlisman ! 


60 


ASGRE LAN 


JONES: Y nefoedd wybrennol sy gen i rwan; 
ma saith nef wyddost, a’r nef wybrennol ydi’r 
gynta o’r saith, a glas ydi lliw honno. 


CADWALADR: Be sy wnelo hynny a shiwt 
las plisman ? 


JONES: Hyn: Mi wyddost ma Syr Robat 
Peel ydi tad y Plis Force ; fo roth gychwyn iddyn 
nhw, ac medda fo ‘‘ Pa liw gaiff dillad plisman fod ? ”’ 
a dyna fo’n ateb, ‘‘ Mi wna i ddiilad plisman mor 
debig ag sy bosibl i’r nef wybrennol.’’ Ac mi nath 
felly. Glas dwin ydi lliw’r wybren—glas ydi siwt 
plisman. Wyddost ti, Dwalad, fod o ddau i dri 
dwsin o fotyma arian ar gét plisman? Mi fasa 
pedwar yn gneud y tro. ‘‘Na,’’ medda Syr Robat 
Peel, ‘‘ Ma botyma arian cét plisman i bortreadu 
sers y nefoedd ar fac-grownd o frethyn glas.’’ Cofia 
di, ngwas i, fod pob plisman yn bictiwr o’r nef 
wybrennol. Alla i dorri dy syched ar rhyw bwnc 
arall ? ' 

CADWALADR: Na, heddgeidwad mwyn; 

Rhwng Jones a’r pop, 
Rwy’n llawn dop. 

(A Jones allan vy dde, a daw JONATHAN 1 mewn 
o’r chwith.) 

JONATHAN: Ma’r doctor a’r ffarmwrs na yn 
prynu petha fel y gwynt, Dwalad. 

; 61 


ASGRE LAN 


CADWALADR: Peth braf ydi bod a digon o 
arian. (Daw Morus i mewn o'r dde.) 

MORUS: Ydi’r sale wedi dechra, Dwalad ? 

CADWALADR: Ydi ers cryn dipyn. 

MORUS: Ydi nhad i mewn yn y t¥? 

CADWALADR: Ydi. 

MORUS: Galw arno’n ddistaw bach i ddwad 
allan. (Mae CADWALADR yn mynd allan rr 
chwith.) Sut fynd sy ar y sale, Jonathan? 

JONATHAN: Ma hi’n mynd fel injan; ma 
cip mawr ar bopeth. (Daw GRUFFYDD allan ac @ 
JONATHAN 1 mewn.) 

GRUFFYDD: Ti sy yma, Morus? Be di’r 
matar P 


MORUS (yn llawen): Mi rydw i newydd ddwad 
o weld Gwen yn Nhrecastell, ac . . . . wel, i ddeyd 
yn blaen, ma Gwen o’r diwadd wedi stwytho, ac mi 
ryda ni’n mynd i briodi. 

GRUFFYDD: Ydi dy fam yn gwhbod? 

MORUS: Ydi; mi alwis heibio iddi i ddeyd cyn 
dwad yma, ac mi roedd hi wedi sirioli drwyddi pan 
glywodd hi. 

GRUFFYDD : Mi wyddwn y basa fo’n mheuthyn 
iddi glywad, achos ma hi wedi plagio’i chalon byth 
ar ol iddi droi’r drol arnat ti’r noson honno. 

62 


ASGRE LAN 


MORUS: Rwan, nhad, does dim amsar i golli ; 
ma gen i arian wedi’i troi heibio, ac mi leiciai 
Gwen yn i chalon i mi brynu’r hen ddodrefn. 

GRUFFYDD (vn gyffrous) : Neno’r tad annwyl, 
pam na fasa ti’n dwad yn gynt yn Ile hel dy draed 
cyd? Ma bron y cwbl wedi mynd. Welis i sale 
debig iddi yn y mywyd—ma’r petha’n mynd fel 
mwg. Ma Doctor Lewis newydd brynu pobpeth 
yn y stydi yn un lot hefo’i gilydd. Be afiwydd naiff 
o a’r holl lyfra, wn i ddim. Mi brynodd ddodrefn 
un lofft yn i chrynswth. Ma Rodric y Bedol wedyn 
wedi bachu rhan fawr o dacla’r gegin ; acma Huw’r 
Ffiridd a Phirs a Dafydd Roberts wedi bod wrthi’n 
brysur. Rwyt ti ddiwrnod ar ol y ffair, ngwas i. 

MORUS (yn ddigalon): Dyna siomedigaeth i 
Gwen eto, a hitha wedi rhoi i meddwl ar gael lot 
helaeth o betha’r hen gartra’n ol. Does bosib fod 
y cwbl wedi mynd ! 

GRUFFYDD: Na, dydi’r cwbl ddim wedi mynd 
wrth gwrs. Ma geni blan; mi ddeyda i air yng 
nghlust Bevan yr ocsiwniar pan ddaw o ailan rwan, 
achos ma nhw ar fin dwad allan i’r ffrynt ma. Dos 
di adra rwan Morus; mi weithia i’r bont. (A 
Morus allan drwy dde a daw BEVAN a’y bobl 1 
mewn o’y chwith. Ary ol iddynt ddod gwelir 
GRUFFYDD yn cydio’n ddistaw yng nghét BEVAN 
ac yn et dynnu ar ei ol drwy’r drws ar y dde, a daw’r 
ddau yn ol ymhen ennyd. Saif BEvAN éto fel o’r 

63 


ASGRE LAN 


blaen tua chanol y stage er mwyn rhoir argraff fod 
torf ger ea fron.) 


BEVAN : Foneddigion, ma gen i gais go anghyff- 
redin i’w neud rwan; ond dyna—sale anghyffredin 
ydi hi drwyddi draw. Mi wyddoch nad oes gen i 
ddim hawl i atal y sale, ond mae ma gais wedi 
nghyrraedd i oddiwrth gyfaill calon i Mr. Evans. 
Mae’r cyfaill yn dymuno prynu popeth sy heb i 
werthu o’r stoc trwy drefniant personol Afi. Mae’n 
cynnig pris teg am yr holl ddodrefn sydd ar ol, ac 
yn rhoi sicrwydd pendant i mi na fydd Mr. Evans 
ddim ar i golled. Chi sydd i benderfynu, dyna fi 
wedi rhoi’r cais o’ch blaen. (Gwelir » dorf yn 
ymgynghori ai gilydd am ennyd yn un cyich.) 


HUW TOMOS: Yr ydach chi’n siwr na fydd 
Mr. Evans ddim yn golledwr drwy’r trefniant ma ? 
BEVAN: Yn berffaith siwr. 


HUW TOMOS: Gyda phwy y bydd y cyfaill y 
soniwch am dano’n setlo ? 


BEVAN : Mi fydd yn setlo hefo fi wrth gwrs, fel 
cyfaill arall i Mr. Evans. 


HUW TOMOS: Mi rydw inna felly yn cynnig 
dros y bobol sydd yma fod y sale i ddibennu rwan. 


PIRS: Rydw i’n dymuno eilio’r cynnig. 
64 


ASGRE LAN 


BEVAN: Mi wn fod hwn yn gwrs go anghyfi- 
redin i’w gymryd ar ol i sale ddechra; ond mi wn 
ych bod chi i gyd mewn cydymdeimlad efo’r amcan 
da sydd y tu cefn iddo. Ma Huw Tomos wedi 
cynnig a Phirs Davis wedi eilio yn bod ni’n dibennu’r 
sale; oes rhyw gynnig arall? Pawb sydd drosto, 
codwch ych dwylo. Thenciw, ma pob llaw i fyny. 
Three Cheers i Mr. Evans y gweinidog ; (Gwaedda 
pawb.) Three Cheers arali i’r cyfaill di-enw. 

HUW TOMOS: Waeth i chi ddeyd pwy ydi o, 
Mr. Bevan. 

DOCTOR LEWIS: Mi fetia’r grot ola sy ar 
f’elw ma Morus ne Gruffydd ydi 0. Rwan, fechgyn, 
mi ruthrwn ar Gruffydd: fel un gWr, ac mi cariwn o 
drwy’r pentra. (Codiy GRUFFYDD ar ysgwyddau 
dau neu dri ynghanol brwdfrydedd a dygir ef allan 
vr dade.) 


LLEN. 


65 


ASGRE LAN 


ACT IV. 
Parlwr yn ffarm Trecastell. 


[Mae’r drws ar y chwith (vr edrychwyr) yn arwain 
iy gegin a’y un ar y dde yn agor vr passage, lle mae 
dvws y firynt. Trefner settee wrth y pared ar y dde, 
gofaler gyda rhannau eraill o’y dodrefn fod digon 
o le t’y chwareuwyr. Ar ol codt’r llen gweliy MoRUS 
a GWEN yn eistedd ochr yn ochr ar y settee.| 


GWEN: Dyma wsnos wedi pasio heb i chi alw 
ingweld i; ymhle y buoch chi cyd, Morus? Ma’r 
wsnos wedi bod cyn hired a blwyddyn bron. 

MORUS: Dyma sum bach i chi mewn /yro- 
portion, Gwen—compound proportion ; os ydi wsnos 
fel blwyddyn i Gwen pan ma Morus ei chariad bum 
milltir i ffwrdd, faint ydi hyd wsnos i’r dywededig 
Morus pan ma Gwen i ffwrdd, a bwrw fod chwe 
llath o gariad gan Morus am bob modfadd sy gan 
Gwen? Gawsoch chi’r ddau lythyr anfonais i ? 

GWEN: Do, a dyna’r ddau lythyr sala gés i 
rioed. 

MORUS: Twt! fedra i ddim caru drwy’r 
post. 


GWEN: Peth anodd ydi gwasgu’ch meddylia i 
mewn i lythyr—ynté ? 


66 


ASGRE LAN 


MORUS: Gwasgu meddylia! Dydi meddylia 
ddim yn werth i’w gwasgu ; eisio gwasgu nghariad 
sydd arna i, a fedra i ddim gneud hynny drwy lythyr. 
Ond mi rydw i’n gofidio o hyd mod i mor hwyr yn 
cyrraedd y sale; ugain munud yn gynt a mi faswn 
wedi bachu rhan go dda o’r dodrefn. 


GWEN: Roedd o’n biti na fasach chi yno i 
brynu llyfra nhad a phetha’rstydi ; doedd dim cymint 
o ods amy lleill. Mi wn fod nhad yn poeni’n ddistaw 
am y rheini; ond ma popeth yni boeni o’r wsnosa 
dwaetha ma—wedi rhoi i eglwys i fyny, wedi gadael 
yr hen bentra, dim wedi pregethu yr un waith ar ol 
y noson fawr honno y torrwyd y ffenestri; does 
ryfadd i fod o’n cerddad o stafell i stafell ac allan i’r 
ardd yn benisel heb weld dim na neb. (Mae hi fel 
pen gwrando.) Rydw i’n siwr i fod o’n dwad i 
mewn rwan. (Daw yr hen weinidog 1 mewn o’r 
dde, a cherdda’n ddigalon drwy parlwr allan vr 
chwith heb weld Morus a GWEN.) Welodd o mono 
ni rwan. Yn toes golwg ddigalon arno fo? 


MORUS: O, mi godith i galon mhen tipyn. 
Ond yr hen sale na sy ar y meddwli; wn i ddim 
be aflwydd oedd arna i’n troi nhraed mor hir, ond 
dyna—roedd petha’n mynd fel olwyn gocos yno. 
Cyn i mi gyrraedd, a doedd hynny ddim yn hwyr 
iawn, roedd Huw’r Firidd a Phirs Davis a Dafydd 
Roberts a Rodric y Bedol wedi prynu hufen y dodrefn 


67 


ASGRE LAN 


rhyngddyn nhw, ac mi brynodd Doctor Lewis lot 
y stydi yn i chrynswth, a’r oll o betha un o’r 
llofftydd. 

GWEN: Be neiff y Doctor 4 nhw, tybed, a 
Hond t¥ o’r dodrefn gora gynnofo’n barodP? A be 
ddath dros i ben o i brynw llyfra nhad ? 


MORUS: Whi ddim, nen tad. Wrth lwc, ma 
tacla’r parlwr gen i, a dyna’r unig lot fedris i fachu. 


GWEN : Wel, does mo’r help ond mae o’n beth 
naturiol iawn i nhad a finna, ran hynny, i fod a 
hiraeth am ddodrefn yr hen gartra. (Clywir curo 
trwm ay ddrws y ffrynt.) Pwy sydd na, sgwn i? 
(A allan drwy’r dde a chlywir sin siarad, a daw yn 
ol gyda Doctor Lewis, Ropric, GRUFFYDD, Huw’r 
FFRIDD, Prrs, a DAFYDD ROBERTS.) 


DOCTOR: Wel, dyma ni’n dwad, gyfeillion 
diniwad. Rwan, Miss Gwen Evans—y lodes 1an 
ddilediaeth—ydi’ch tad i mewn? 

GWEN: Ydi, mae o i mewn yma’n rhywle efo 
f’ewyrth, 

DOCTOR: Mae ma garavan go fawr ohono ni, 
ond gofynnwch'i’ch tad fod cystal a dwad ato ni am 
funud os medr o gael Ile isefyll. (4 GWEN allan ar 
y chwith.) Rwan, Morus, y gwalch drwg, mi ddoist 
© flaen y prosession wedyn; gobeithio nad wyt ti 
ddim wedi gillwng y gath o’r cwd ? 

68 


ASGRE LAN 


MORUS: Naddo, ar air a chydwybod ; wyddo 
nhw ddim am ych busnes chi yma. 


DOCTOR: Da, ngwasi; mi ro i’r stwff neisia 
ddaru ti rioed dastio yn y botelaid nesa o ffishig gei 
di os byth bydd eisio un arna ti. (GWEN a Mr. 
Evans yn bennoeth, yn dod 1 mewn.) 

MR. EVANS (mewn Ilais go drist): Wel, wel, 
dyma’r Llan wedi dod i Drecastell; sut yr ydach 
chi i gyd? 

DOCTOR: Rwan, Mr. Evans, does dim angen 
ysgwyd llaw efo ni hyd nes deydwn ni’n neges a 
chan ma’r doctoriaid ydi’r set mwya hy ar ol y 
twrniod a’r ffarmwrs, mi actia i fel blaenor gosod— 
blaenor artiffisial. Mae ma deputation o eglwys 
Horeb am ych gweld chi. Huw! Pirs! Dafydd ! 
rwan am dani; ‘‘Llawar mewn ychydig’’ ydi’r 
motto. : 

HUW: Wel, Mr. Evans, i fod yn fyr, eglwys 
Horeb ofynnodd i ni’n tri iddwad atoch chi yma #el 
cynrychiolwyr. Neithiwr, roedda ni’n pasio’n un- 
frydol fel eglwys i bwyso’n daer arnoch chiidynnu’ch 
ymddiswyddiad yn ol. Welsoch chi rioed mor unol 
a gwresog oedd pawb, ac er mwyn Horeb dowch yn 
ol ato ni. 


PIRS: Mae Huw wedi deyd i’r blewyn fel y bu 
petha neithiwr. ‘Chi sy wedi bedyddio a phriodi 


69 


ASGRE LAN 


y rhan fwya ohono ni acw, ac yn siwr i chi, rydach 
chi fel cannwyll yn llygad ni; er mwyn yr achos 
gora, deydwch wrtho ni y dowch chi’n ol. 


DAFYDD; Ga inna ddeyd, Mr. Evans, ma 
dilewyrch iawn ydi hi wedi bod yn Horeb acw’r 
wsnosa dwaetha heboch chi. Does dim mynd ar 
ddim hefo ni—ma hi fel gwylnos acw yn ych 
absenoldeb. 


MR. EVANS: Wel wir— 


DOCTOR: Hannar munud, Mr. Evans,mae ma 
rai erill heblaw eglwys Horeb am gael i pig i 
mewn yn sgil y deputation—vank outsiders fel 
petai. Rodric! bwrw iddi full tap, machgan i. 


RODRIC: Rydach chi’n synnu, hwyrach, ngweld 
i yma, Mr. Evans, wrth gwt aeloda Horeb; ond 
dwad yma drosto fy hun rydw i. Mi wn ych bod 
chi’n ddirwestwr selog ; ond gaiff tafarnwr fel fi 
ddeyd mor dda ydi gynno fo am danoch chi? Ang- 
hofia i byth mo’ch caredigrwydd chi lawer gwaith 
pan oedd hi’n odywyll yn y ty} acw. Dowch yn ol, 
syr, da chi, i’r pentra ato ni, a rhoswch acw tan y 
diwadd. 


DOCTOR: Da iawn, Rodric,—gwin gora’r Bedol 
os caiddeyd hynny. Gruffydd Huws ! mi wn wrth 
dy wep di fod isio torri geiria arnat titha. 


70 


ASGRE LAN 


GRUFFYDD: Mae ma bregethwrs mawr of- 
natsan wedi siarad o mlaen i; ond mi rydw i 
gystal pregethwr a neb ohonoch chi ar y testun yma. 
Fel y gwyddoch, Mr. Evans, gwrandawr ydw i yn 
Horeb ; ond bron nad alla i ddeyd mod i’n cynrychioli 
gwrandawyr erill Horeb y pnawn ma wrth fegio 
arnoch i ddwad i’n manijo ni unwaith eto yn Horeb 
a’r pentra. Waeth gen i gegin heb gloc i gadw 
amsar na phulpud Horeb heboch chi. Dyna 
mbhregeth i, ac ma hi’n dwad o nghalon i. 


DOCTOR: Wel fi sydd i ddibennu’r gymanfa 
hon, Mr.Evans. Wn i fawr am Horeb, ond y gwn i 
hefyd y bydd hi’n llanast ofnadwy yno os nad ewch 
chi’n ol atyn nhw. Mi glywis fod pobol yn galw 
Rodric a fi a rhai tebig i ni yn hen spréd y Llan, ond 
marciwch chi, ma’r hen spréd yn meddwl y byd 
ohonoch chi er hynny. Wrth gwrs ma’ch politics 
chi fel assiffeta i mi—fedra i mo’u haros; ond y 
drwg ydi, chi ydi dyn gora’r gymdogaeth, ac ma’n 
rhaid i ni bawb dynnu’n het i chi. Rwan,idorri’r 
stori’n fer, dowch yn ol er mwyn Horeb wrth gwrs ; 
_dowch yn ol er mwyn hen spréd y pentra. 

(Clywir sin curo wrth ddrws y ffrynt.) 

MR. EVANS: Dyna rywun wrth y drws eto. 
(A GWEN 1 agor, a daw JONES y plisman 1 mewn ar 
et hol.) Dyn annwyl! dyma Jones wedi dod i 
Drecastell. 


71 


ASGRE LAN 


JONES: Ia, Mr. Evans, mi glywis fod cymeriad- 
au amheus wedi i gweld yn cerdded yn drwp hefo’i 
gilydd—blaenoriaid a doctoriaid a rhywdacla tebig, 
ac ma’n rhaid i mi fel swyddog y gyfraith fod wrth 
sodla rhai felly. 


DOCTOR: Wyddost ti, Jones, faswn i’n synnu 
dim dy weld yma dasa ma breimin ne show gwn ne 
Steddfod yn cynnig deunaw o wobr am englyn i 
gabetshan ; ond y pnawn yma does ma ddim i fyta 
nac i yfed nac i smocio; mewn gair nid yma mae 
dy gartref gwiw—mae nefoedd plismyn bum milltir 
yn is i lawr, dan sein y Bedol, a Rodric ydi gwarch- 
eidwad y gwesty hwnnw. 


JONES: Go lew wir, mi rydw i’n leicio stréc 
y wit sy gynoch chi Doctor—stréc gadarn gref— 
mor wahanol i’r dwr lliwia hwnnw fyddwch chi’n roi 
i bobol yn y surjary ; ma’ch wit chi’n gry, ond ma’ch 
ffishig chi’n wan. Ond Mr. Evans, efo chi mae’m 
neges i rwan, syr. 


MR. EVANS (dan wenu): Gadewch i mi ei 
chlywad, Jones. 


JONES: Mi wn be ddaeth a’r byddigions ma 
i’ch gweled heddiw—ma nhw am i chi ddwad yn ol 
i’r pentra ac ieglwys Horeb. Wel mi wyddoch ma 
un o’r Plis Force ydw i—y force mwya grymus 
feallai yn y greadigaeth faterol; ond fel ma 

72, 


ASGRE LAN 


gwaetha’r modd dydi’r plismyn ddim yn cael 
hamdden i fynd i gapel nac i eglwys. 


DOCTOR: Nac i’r dafarn, Jones ! 


MR. EVANS: Chware teg, Doctor, i Jones 
gael deyd ei stori i’r diwedd. 


JONES: O, peidiwch a phoeni, Mr. Evans, mi 
rydw’n nabod y Doctor erbyn hyn lawn cystal ag 
mae ceffyl y Dector yn nabod sein y Bedol ; mae’r 
hen geffyl yn cael i bedoli yno deirgwaith a phedair 
y dydd—-yn tydi 0, Doctor Lewis ? Ondifynd ym- 
laen, gai heb ragor o smaldod, Mr. Evans, ddeyd mor 
falch fasa gen inna’ch gweld chi’n dod yn ol i fyw 
i’r pentra acw. Dyna nymuniad i beth bynnag, er 
nad ydw i’n ddim ond tipyn o blisman. 


DOCTOR: Da machgan i—roedd na well force 
na’r Plis Force yn d’eiria di rwan. Mr. Evans, mi 
welwch mor,un a chytun yda ni i gyd, ac yr yda ni’n 
disgwyl am ych ateb chi, syr. 

MR. EVANS: Pwy ddwedodd hefyd ‘‘Dyledwr 
wyfidlodi’’? Mae’r sylw’n wir,am danaf fi, beth 
bynnag—‘‘Dyledwr wyf i dlodi.’’ Mi wyddwn 
rywbeth am y pentref cyn i’r storm dorri ar fy 
mhen; ond heddiw y gwn i fwyaf (ry at GwEN). 
Gwenno bach, pwy byth all wrthod gwahoddiad fel 
hwn oddiwrth Horeb, yn enwedig pan mae’r Doctor 

73 


ASGRE LAN 


a Rodric a Jones a Gruffydd Huws yn i genfogi o 
wahanol gyfeiriadau ? : 


HUW’R FFRIDD (yn llawen): Mi ddowch yn 
ol, felly, Mr. Evans ? 


MR. EVANS: Wel, wrth nad ydach chi ddim 
wedi blino arna i, hwyrach mai gwell i mi ddod yn 
ol. 


HUW : Mi waeddwn ‘‘ Hwré’’ oni bai i fod o’n 
achos capel. 


DOCTOR: Achos capel ne beidio ! rwan Rodric 
a Jones a Gruffydd Huws ‘‘ Hwré.’’ (Mae pawb 
yn rhoi un Hwre, a Huw, a Puirs, a DAFYDD yn 
ysgwyd llaw d@ Mr. Evans.) Howld on, ma’n rhaid 
i’r byd gael ysgwyd llaw 4 chi hefyd. (Mae'r 
Doctor, Ropric, JONES, a GRUFFYDD yn gwneuthur 
hynny.) 


MR. EVANS: Mae’ch croeso chi’n anorch- 


fygol, ac mi ddof yn ol ar ol cael dodrefn newydd 
i’r hen df. 


HUW: Dodrefn newydd! Dyma newydd bach 
i chi—ma’ch nyth chi’n barod i’ch derbyn heddiw 
nesa. Y gwir ydi ma’ch ty¥ chi’n sefyll ’nunion 
fel yr oedd o cyn y sale, a does dim dodrefnyn wedi 
i symud o’r ty ar ol y sale; chi bia’r cwhl eto. 


74 


ASGRE LAN 


MR. EVANS: Frodyr bach, phrynwyd mo’r 
pethau i mewn i mi, does bosib? 

HUW: Ma pob bach yn i le. Mi fu Doctor 
Lewis, felarfar, yn wr bynheddig i’r carn—fo bryn- 
odd ych holl lyfra chi a phetha erill y stydi, a llond 
llofft gyfa o ddodrefn. Mi brynodd Rodric werth 
punnoedd, ac mae’n rhoi pob teclyn i’r gweinidog. 
felly Pirs a Dafydd, ac wrth gwrs mae cyfran fawr 
Gruffydd a Morus Huws i mewn. 

DOCTOR: Ma Huw’n rhy swil i ddeyd i fod 
yntau wedi mynd yn ddwfn i’w boced i’r un amcan. 

MR. EVANS: Bobol annwyl, dalla i byth 
ddiolch digon i chi heb sén am dalu’n ol. 

DOCTOR: Mi dalwch yn ol, Mr. Evans, wrth 
ddod yn ol i fyw i’r hen nyth. Rwan, Morus, 
ymhle ma’r briodas na arni fachgan? Morol di 
ati yn o fuan i ddwad hefo Gwen fel gwraig i gadw 
ty i Mr. Evans. Wel, ma hi’n amsar i’r carivan i 
droi’n ol. 

MR. EVANS: Pnawn da i chi i gyd, a bendith 
arnoch oll. (A pawb ond GRUFFYDD a Morus allan 
dan ganu’n iach vv hen weinidog. Ymhen eiliad 
daw’y plisman yn et ol.) 

JONES: Mi anghofis ddeyd mod i wedi pasio 
Mari Huws ar y ffordd; ma’n debig ma dod yma 
ma hitha hefyd. 

75 


ASGRE LAN 


GRUFFYDD a MORUS (yn gyffrous): Mari 
ni? Mam? 


JONES (dan edrych ar y ddawn bwyllog): Cato 
pawb! ma neidio’n sydyn felna’n ddigon i rei 
dirgryniad y galon hyd yn oed i blisman, achos 
dynion brau diflanedig ydi plismyn fel pawb arall. 
Dydd da. (A allan.) 


GRUFFYDD: Mi fentra mhen ma dwad yma 
i fegio’ch pardwn chi am y noson honno ma hi, Mr, 
Evans. Welsoch chi moni hi ar ol y tro hwnnw ? 

MR. EVANS: Naddo, welais i run golwg arni 
er hynny; ond mi wyddwn i bod hi wedi difaru 
llawer am yr helynt. 

(Curir ar ddrws y ffrynt.) 

GRUFFYDD: Mi agora i’r drws os ca i, er 
mwyn torri’r garw i’r hen wraig. (A allan a 
dawn ol gyda Mari yn dilyn.) Wel, Mr. Evans, 
dyma Mari ni wedi dwad i Drecastell fel pawb 
ohono ni heddiw. 

MR. EVANS (4 ar draws yr ystafell yn groes- 
awus ai lawn estynedig.) Mari Huws, mae’n 
dda gen i’ch gweld; mi sgydwn law am y tro 
cyntaf ers plwe byd. 

MARI: Sgydwa i mo’ch law chi, Mr. Evans, 
nes cael cwympo ar y mai. 

76 


ASGRE LAN 


MR. EVANS: Dyn, dyn! does dim angen 
gwneud hynny; os oedd rhywbeth i’w faddeu, mi 
tydw i wedi ei hen faddeu erbyn hyn. 


MARI: Os ydach chi wedi madda i mi, mi 
gymer gwrs o amsar i mi faddai mi fy hun. (Ysgyd- 
want ddwylaw.) A dyma Gwen Evans, wedyn; 
mi fum yn dafotrwg iawn hefo chitha ; newch chi 
fadda i mi, ngeneth i, fel y’ch tad. 


GWEN (dan ysgwyd llaw G4 hi): 0, mae popeth 
yn all right; soniwn ni ddim rhagor am dano. 


GRUFFYDD: Wel Mari, dyna’r job fwya 
graenus welis i di’n neud erioed yn dy fywyd. Mr. 
Evans, synnwn i flewyn na welwch chi fi’n dod yn 
aelod o Horeb ’rol gweld Mari’n behafio mor grand, 
ac yn enwedig ar ol gweld ych aradr chithia’n torri 
trhychau mor ardderchog y misoedd dwaetha— 
misoedd oer y cablu fu arnoch chi. (Yu fwy 
egniol.) Ac ar y ngair i, ma Huw’r Ffridd hefyd 
wedi dod allan yn i liwia gora. 

MORUS: Ydach chi wedi madda’r hen geffy! 
iddo: fo? 

GRUFFYDD: Dim eweit, ond ma ceffyl Huw’n 
dechra mynd yn ebol yn y ngolwg i, a ryfeddwn i 
ddim. nad aiff yr ebol yn llai ac yn llai nes mynd yn 
ddim yn y diwadd. 

77 


ASGRE LAN 


MR. EVANS: Go lew chi, Gruffydd Huws ; 
mi leiciwn i dad-yng-nghyfraith Gwen—achos i’r 
fan yna y gwela i betha’n cyfeirio—mi leiciwn i 
dad-yng-nghyfraith Gwen fod yn aelod o eglwys ei 
thad. 


MARI: Gruffydd bach, hwyrach mod i wedi bod 
yn ormod o styrmant hefo ti drwy’r blynyddoedd ; 
ond choeliet ti byth mor dda fasa gen i dy weld yn 
aelod o Horeb. 


MORUS (42 ddwylaw ar ysgwydd ei dad): Rwan, 
nhad, gnewch yr hannar addewid yna yn un gyfa 
—ddowch chi’n aelod ? 


GRUFFYDD: Aros di, ngwas i; ma ceffyl 
Huw wedi mynd cyn lleied ag ebol yn barod; ond 
ma eisio mis ne ddau i’r ebol eto i gwadnu hi o’r 
golwg; ac wedyn wel amsar a ddengys. 
Rwan, Mari bach, mi rown y troed gora ymlaena 
er mwyn dal -y deputation. (Yn_ gellweirus.) 
Morus, be am yr hen gaseg, ydi hi yma? Wel, 
nos dawch, Gwen, ac i chitha Mr. Evans. 


MR. EVANS a GWEN: Ac i chitha’ch dau. 
(A GRUFFYDD a Mart allan.) 


MORUS: Dyna’r gofid yna drosodd unwaith 
eto, Mr. Evans, a phopeth yn union fel yr oedda 
nhw cyn i’r Gymdeithas dorri. 


78 


ASGRE LAN 


MR. EVANS: Na, dydi popeth ddim yn union 
fel o’r blaen; mae’r mis helbulus dwaetha ma 
wedi ngadael i ddeng mlynedd yn hynach; ond 
diolch fod pethau wedi unioni cystal. (Dan wenu.) 
Fy nhrwbl nesa fydd colli Gwen. 


MORUS: Colli Gwen? Chollwch chi moni 
tra byddwch chi byw ych dau os caiff Gwen a 
finna aros hefo chi. 

MR. EVANS (@1 law ar ysgwydd Morus) : 
Morus, mi fuoch yn bur ryfeddol i ni panroedd hi’n 
dywyll iawn arnom. (7Tvy at GWEN.) Mae hoff 
bennill dy fam wedi bod yn y meddwl i drwy’r 
wythnosa tywyll ma ‘*Q, blentyn y nefoedd, 
paham mae dy fron.’’ Wel, machgen i, mi rydw 
i’n mynd yn hen, ac fel hen wr, mi leiciwn i’ch 
bywyd chi fod mor ddedwydd efo Gwen ag y bu 
mywyd i efo mam Gwen; ond gobeithio y cewch 
chi gadw Gwen yn hwy nag y ces i gadw’i mam. 
Ewyllys da Preswylydd Mawr y Berth a fo gyda 
chi’ch dau. (A’r hen weimdog 1 mewn drwy’r 
drws ar y chwith, a daw’r llen i lawr ar Morus a 
GWEN yn edrych arno’n mynd.) 


DIWEDD. 


79 


